ભક્તિ સાનનાં પદે. ૪૭૫ 


પદ ૧૪ સું-રાગ પ્રભાતિઝુ* 
જાગને જાદવા; કુષ્ણુ ગોવાળિયા, તુજ વિના ધેનમાં કુણુ જશે? 
ત્રણુસે ને સાઠૅ*ગાવાળ ટોળે મળ્યા, વડોરે ગોવાળિયો! કુણુ થાશે? જા. 
દહિતણાં દેથરાં, ધીતણાં ઘેવરાં, કઢિયલ ટ્રધ તે કુણુ પીશે? 
હુરિ તાર્યો હાથિયો, કાળિનાગ નાથિચે,, ભૂમિનો ભાર તે કુણુ લેશે? જા. 
જસુનાને તીરે, ગૌધણું ચરાવતાં, મધુરીસી મોરલી ઝુણુ વહારે ? 
ભણે નરસૈંચો તારા શુણુ ગાઈ રીઝિચે, બૂડતાં ખાંહેંડી કુણુ સહાશે? જા. 


પદ ૧૫ સું-રાગ પ્રભાતિયું, 
રાત રહે જાહુરે, પાછલી ખટ ઘડી, સાધુ પુરૂષને સુઈ ન રહેવું; 
નિદ્રાને પરહુરી,* સમરવા શ્રીટુરો, એક તું એક તું એમ કહેવું. રા. 
જેગિયા હોય તેણે જેગ સંભાળવા, ભોગિયા હોય તેણે ભાગ તજવા; 
વેદિયા હાય તેણે વૅટ “વિચારવા, વેષ્ણુવ હોય તેણે પૃષ્ણુ ભજવા. રા. 
સ્ુકવિ હોય તેણે સદગ્રંથ બાંધવા, દાતાર હોય તેણે દાન કરવું; 
પતિશ્રતા નારિયે કંથને પૂછવું, કથ કહે તે તો ચિત્ત ધરવું. રા. 
આપણે આપણા, ધર્મ સંભાળવા, કર્મનો મર્મ લેવો વિચારી; 
નરસેના સ્વામિને, સ્નેહુથી સમરતાં, ફ્રી નવ અવતરં નર તે નારી. રા. 


પદ ૧૬ સું-રાગ પ્રભાતિછું. 
નંદના નંદશું, નેહુ જેને નહીં, તેરે માનવ ખર શ્વાન1 તોલે; 
ભૂતળ ભાર કરવાને એ અવતર્યા, પ્રતની[ પેરે સંસાર ડ?લે. નં. 
ટૃછીથકી ટળો,ર ભોગ તેના બળો, શિલા પડો તેના સુખ માથે; 
જીવતા જન તે તો જમ જેવા જાણુવા, પ્રીત નહિ જેહુને યુષ્ણુ સાથે. નં. 
ફ્રીતિ શ્રીકુષ્ણુની, જીભથી નવ ભણે, તેરે” સુખે દેવરાય તાછું; 
ભણે નરસેંચો જેણે, હુરિને જાણ્યા નહીં, તેહનું કુટુંબ સદાય કાળું. 
પદ ૨૭ સું-રાગ પ્રભાતિયું. 
ઉઠ ઉતાવળે, ચાલ્યને વિટુલા, ગોવિંદ ગાયને વચ્છ! ધાવે; 
જાગને જાદવા, જનની જશોદા.વદે, કહાન કાં ધણી તને નિદ્રા આવે. ઉઠે. 


હત. ર૦ ૦-૭૧. નનન 


ઝે પરહરી-તજીને, છોડીને. $ ખર-ગધેડો. શ્રાન-કૂતર્‌।. ન્‌ ભૂતાદિ. ટળ્યો. | વાછરડા. 


ફેર 








૪૭૬ નરસિહ સેહેતા કૃત 


દંતધાવન* કરો,આળસ પરહુરો, રજની તિમિર] ગયું પોહે ફાવ્યું; 
કરમળોા કૂરને, શે ન શીરાવતો, દહિરે દામોદરા થાય ખાટું. ઉઠ. 
આરણા ખાહાર ખળિભદ્ર ઉભા રહ્યા, જરે વાહાલા તારી વાટ,જેચે; 
નરસૈંના સ્વામિતું, મૂખડું દીઠેડે, માતાનું મનડું અતિરે માહે. ઉઠે, 


પદ ૧૨૮ સું-રાગ ત્રેભાતિું. 


સાધુ સાચે ભનને, ચરાગુ ગોવિંદનાં, માનવી દેઢુ તે તત્ત્વ કંહિચે; 
કુષ્ણુ કહે! કૃષ્ણુ કહો, વળિ વળિ કુષ્ણુ કહો,ષ્રુષ્ણુ કહેતાં સઉ સૂખ લહિયચે. સાધુ. 
કુષ્ણુ સેવાતણી, અમર ઈચ્છા કરે, મૂઢમતિ માનવી કાંઈ ન જાણે; 
કુષ્ણુનું નામ રખે, (ુંદયથી વીસરે, ધન્યમાં ધન્ય મૃષ્ણુજ પ્રમાણે. સાધુ. 
જેને જેવા મહા સુનિજન વન ભમે, તે વિઠ્લે વનમાં ગાયું ચારે; 
ભણે નરસૈંચો જે ચતુર નર તે ખરો, અહેરનિશ પુષ્ણુ શ્રીયુષ્ણુ ધારે. સાધુ. 


પદ ૧૯ સું-રાગ પ્રભાતિયું. 


ચુષ્ણુ કીર્તન વિના, નર સદા સૂતકી, વિમળ|| કીધે વપૂય શુદ્ધ ન થાયે; 

સકળ તીરથ શ્રીકૃષ્ણુ ક્રીલન કથા, હુરિતિણા દાસ જેને હેતે ગાયે. કુ. 

પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, નવલ રંગી તજી, અન્ય દેવે જેનું મૅન મોહે; 

કેટી ચિંતામણિ કામધેતુ તજી, મહિષિના પુત્રનું$ ટ્રધ દોહેૅ. જુ. 

ગરશ જેશી જશ ગાય જેનો સદા, નારદ નામ સુખથી ન મૂકેઃ 

તે બ્રહ્મ દ્રાર આવીને ઉભા રહ્યા, ગાોપિકા મૂખ જેવાને હૂંકે. ફુ. 

અજ ભવ સુરપતિ 7 સ્વપ્તે પેખે નહીં, નેતિ નતિ કડી નિગમ** વાસે;;1 

નરસૈચો રંક, જશ ગાઇને રીઝવે, સહુસ સ્રુખે શેષ પાર ન પામે. છુ 

પ૬,૨૦ સું-રાગ પ્રભાતિયું. ર 

હેરિહુરિ રટણુ કર, કઠૅણુ કળિ કાળમાં, દામ] બેસે નહી કામ સરરે; 

ભક્ત આધીન છે, શ્યામસુંદર સદા, તે તારાં કારજ સિદ્ધ કરશે. હરિ. 

અલ્પ સુખ સારું શું, મૂઢ ખુલ્યો ફરે, શીશપર કાળ રહ્યો દંત કરડે; 

પામર પલકની, ખબર તુજને નહીં, મૂહ શું જોઇને મૂછ મરડે. હેરિ. 
 * દાતણ. 1 એધકાર. 1 પ્રભાત થયું. $ દેવતા. | નાલે ધ્ોચે. ૧ શરીર. ફં પાડો. 
તમ્રહ્મા, શિવ, ઇંદ્ર “* વેટ. 11 વામે-વામવું; અટકવું. ડડ પૈસો. $$ કંગાલ, રંક. 


ભક્તિ જ્ઞાનનાં પદો. છછ 


પ્રૌઢ પાપે કરી, બુદ્ધિ પાછી ફરી, પરહુરી થડ શું ડાળે વળગ્યો; 

શને ઇર્ષા છે નહીં જીવપર, આપણે અવગચુણે રહ્યો રે અળગો. હરિ. 

પરપંચ પરહુરો$* સાર હૃદિએ ધરો, ઉચરે હુ૨િ સુખે અચળ વાણી; ' 

નરસૈંયા હુરિતણી, ભક્તિ ભૂલીશ મા, ભક્તિવિના ખિજું છૂછાધાણી. હુર. 
પદ ૨૬ સું-રાગ પ્રભાતિયું. 

આપજી પાપ મેં કૅવણુ કીધાં હુરો, નામ લેતાં તારું નિદ્રા આવે; 

ઉંઘ આલસ્ય, આહાર મેં આદર્યો, લાભવિના લવ1 કરવી મંન ભાવે. ખાપ. 

દિન પુંઠે દિન તો વહી જાય છે, ડુરમવીનાં મેં (સર્યા રે ડાલા;] 

ભક્તિ ભૂતલરડ્‌ વિષે, નવ કરી તાહરી, ખાંડ્યાં સંસારનાં થાથાં ઠાલાં. બાપ. 

દેહુ છે નૂડેડી, કરમ છે નૂડેડાં, ભીડભંજન તારું નામ સાચું; 

ફૂરિ ફેરી વરણુવું, શ્રીહરિ તૂજને, પતિતપાવન તારું નામ જાચું. ખાપ. 

તારી કરુણુ। વિના, કૃષ્ણુ કોડામણા, કેળ અને વિકળનું બળ ન ફૂવે; 

નરસૈંયા રૈકને, જખના તાહુરી, હેડ] બેડી ભાગો શરણુ આવે. ખાપ. 
પદ ૨૨ સું-રાગ પ્રભાતિયું. 

તારા દાસના દાસની નિત્ય સંગતવિના, ભ્રષ્ટ થાય ભૂધરા મંન માર્‌; 

દૃષ્ટી સંગતે, દુષ્ટ મતિ ઉપજે, શ્રવણુ કીવેન નવ થાય તારું. તા. 

પૂર્ણુ વિષપાનથી, દુરિજન દોણહૅલા, વિષ પીધું તન તેનું મરશે; 

તુજથકી વેગળા, તેહુની સંગતે, જન્મ કોટીતણાં સુકૃત હુરશે. તા. 

અસૃતની ઉપમા, સાધુને નવ ઘટે, રાહુની દુષ્ટતા ન ટાળી તેણે; 

પ્રહ્ઘાદ નારદે ગર્ભચંગત કરી, વશ કર્યા વેકુઠનાથ જેણે. તા. 

ચતુરધા ઝ્ુક્તિ છે, નનૂજવી જૂક્તિની, તાહુરા તે તેઢુને નવ રાચે; 

બેટુ કરજેડીને, નરસૈયો વીનવે, જન્માજનમ, તારી ભક્તિ જાચે. તા. 
પદ ૨૩ સું-રાગ પ્રભાતિયું? 

સારમાં સાર અવતાર અખળાતણ્‌ા, જે બળે બળિભદ્ર વીર રીઝે; 

પુરુષપુરુષાતન, શું કરું હે સખી, જેથી નહિ માહુરું કાજ૧ સ્રીજે.3 સાર. 

 * પ્ર્પંચ-સસાર, પરહરા-થજી ધો. ઝં લવ-લવલવાટ. ડ મોટા છાઇરા ધાટના 

પહેળા ટોપલા, એ ખાન શરવાના કામમાં આવે છે. ડુ પૃથ્વી. | ચનેહગારતે રાખવા 
માટે કોરેલે લાકડાનો કટકો; 1 પા૦ “કારજ.” ફં સિદ્ધ થાય. 


૪૭૮ નર્રાસહું મેહતા રુત 


સુક્તિ પયેન્ત તો પ્રાપ્તિ છે પુરુષને, સત્ય ને સેવકભાવ રાખે; 
રસભર્યું રુસણું, નાથ નોહુરા* કરે, તે નહીં નારી અવતાર પાખે. સાર. 
ઈન્દ્ર આદિક અજ ઇશ ને મહાસુનિ, ગોપિકા ચરણુરજ તેડું વદે; 
ગોપીથી આપનું, અધમપણું લેખવે,1 નરપણું નવ રુચે આપ નંદે. સાર. 
વેદ વેદાંત ઉપનિષદો ખટ મળી, જે મથીને રસ પ્રગટ કીધે; 
તે રસ ભાગ્યનિધિ ભામની ભોગવે, અહોનિશ અ્તુભવ સંગ લીધો. સાર. 
સ્વ સાચું કરૈ, ગિરિધર શામળે, પ્રણમું હું પ્રાણુપતિ પાણુ] નેડી; 
પંથનું જેમ પશી, પુંઠળી વળગ્યું ફરે, નરચૈના નાથજી નાથ તોડી.| સાર. 
પદ ૨૪ સું-રાગ પ્રભાતિયું, 
પ્રેમરસ પાને તું, મોરના પીછધર, તત્ત્વનું ટુંપણુ તુચ્છ લાગે; 
દૂબળા હોરનું, ફૃશકે મન ચળે, ચતુરધા સુક્તિ તેઓએ ન માગે. પ્રેમ. 
પ્રેમની વાત પરીક્ષિત પ્રીછયો નહીં, શુકજીએ સમજી રસ સંતાડ્યો; 
સાન વેરાગ્ય કરિ, ગ્રંથ પૃરો કરયો, સુક્તિનો માર્ગ સુધો દેખાડ્યો. પ્રેમ. 
મારીને સુક્તિ આપી ઘણા દૈત્યને, જાની વિજ્ઞાની બહું સુનિરે નેગી; 
પ્રેમને નેગ તા, ત્રજતણી ગોપીકા, અવર વિરલા કેઈ ભક્ત ભોગી. પ્રેમ. 
પ્રેતને શ્રુક્તિ તો, પરમ વલ્લભ સદા, હેતુના જીવ તે હેતુ ત્રઠે; 
જન્માજન્મ ત્ોલારસ ગાવતાં, લહાણુનાં વહાણુ જેમ દ્વાર છૂટે. પ્રેમ. 
મેં ગ્રહ્મો હાથ ગાપિનાથ ગરવાતણા, અવર ખીજ કાંઈયે ન ભાવે; 
નરસૈંચો મહાઃમતી, ગાય છે ગુણુ કથી, જતિ સતિને તો સ્વપ્ને ન આવે. પ્રેમ. 
પદ ૨પ સું-રાગ પ્રભાતિયું, ન 
ધ્યાન ધર ધ્યાન ધર નંદના મુવરનું, જેથકી અખિલ આનંદ પાસે; 
અણમહાસિઃ્ધિ ત, દ્રાર ઉભી રહે, દેહનાં દુષુત તે દૂર વામે. ધ્યાન. 
કાલાવાલા; આજ; પ્રાર્થના. 1 લેખવે-લેખગું; માનવું. ડ] હાથ. $ ઢોરના 


હ 


નાક વિધી જે દોરી ધાલવામાં આવે છે તે. || પા૦ “નરસેંયા નાથે મજ બેડી તોડી.” ૧ પા૦ 
“્દુપણું” “ટુપણું” ડેપણ--રના ગાંઠા કાઢી, જેમ ટૅપવામાં આવે છે; તેમ જ્ઞાનને ડુંપવામાં આવે 
તે. અર્થાત્‌ જ્ઞાની7ત તસ્તરમાણ એમાં તત્‌ એટલે અસુક, ત્તે એટલે તમુક, અસ્તિ એટલે ફલાણું 
એવા એવા જ્ટે વિચાર કરે છે, વાટ કરે છે, તેપર પંડિતાઇ દર્શાવે છે એ રતા ગોઠા ગડક્‌ાને 
ટુપવા જેવું ષ્યર્થ છે. બીને પાઠ “એવા પણુ છે કે “તત્વનું તુંપણું.' એને અર્થ આ પ્રમાણે 
બેસાડી રશાકાય છે. વદાન્તમાં સસ્વતસિ. એમાં તે એટલે ઈશ્નર, તું એટલે જીવ, છે; અથોત્‌ તું જીવ 
તે ઈશ્વરજ છે. એ [વેચાર નરસિહ મેહેતાને તુચ્છ છે. 


મ ન 


ભક્તિ સાનના પદ્દો. ૪૭૯ 


મોરનાં પીછનોા, સુગટ મસ્તક ધરે, કુંડળ મકરાકુત શ્રવાગુ લળકે; 
નીલવટ તિલક તે, સુભગ કેસરતણુંં, કંઠે સુક્તાફ્‌ળા હાર ઢળકે. ધ્યાન. 
પીતાંબર પલવટ, કઢ્તિટ રુચિર છે; ન ત્રિભંગી વાહાલે વેણુ વાચે; 
કદમનાં ટ્રુમતળે, રાધિકા રસ ભરી, હુરજીને સંગ આલાપિ ગાયે. ધ્યાન. 
સોરલીની ધુની સુણી, વનિતા વ્યાયુળા થઈ, ગોપિકા કેરડાં વૃંદ આવે; 
નરસૈંયાને મન, આનંદ» અતિ ઘણો, પુષ્પ સુક્તાફળ લેઈ વધાવે. ધ્યાન. 


પદ ૨૬ સું-રાગ રામકલી-ભેર્વ અથવા પ્રભાતિઝું. 


ધ્યાન ધર ધ્યાન ધર, નેત્રમાં નાથ છે, અંતર ભાળની એક સુરવી; 
રેડીમાં દરસશે, પ્રેમથી પરસશે, અજબ અનેોપમ અધર ઝુરતી. ધ્યાન. 
મોરલીના નાદમાં, શ્રવણુના સાદમાં, ઝાંઝરી ઝાલરી ડમક વાજે; 
તાલ મૃદંગ ને ચંગ ઉપમા ઘણી, લેરીનોા નાદ બ્રહ્માંડ ગાજે. ધ્યાન, 
મન પરસન થરો, કરાં કર્મ નાસશે, ભાસશે ખ્રહ્મ ત્રજ વંન વેલી; 
કુજલલિત શ્ાંહે શ્રીકુષ્યુ લીલા કરે, નિરખની નૌતમ નિત્ય કેલી, ધ્યાન. 
સુરતસંગ્રામમાં, વીલસે રંગમાં, દરસરે દેહીનું માન મરતાં;* 
નર્સૈંયાચા સ્વામી, સ્વ સૂખ આપશે, ૬ુકોત કાપશે ધ્યાન ધરતાં. ધ્યાન. 
પદ ૨૭ સું-રાગ પ્રભાતિયું, ર 
હુરિતણું હેત તને; ક્યમ ગયું વીસરી, પશુરે ફેડીને નરરૂપ કીધું; 
હાડે ને છેડ; કરિ, સહું તને હાંકતું, આજ વધારીને માન દીધું. હુ. 
ઘાંચીનું ગાળિયું, કંઠથી ટાળિયું, નેત્રના પાટા શ્રીનાથે છોડ્યા; . 
તે તણાં ચરણુને, નવ ભજ્યો। જુતલ્લી, ત ન ગુણુ પાડના હાથ જેડ્યા. હુ. 
પગ ઠોકી કરી, માગતો મૂઢ મતી, ઘાસ પાણી કરી શખ્ટ ઝીણા; 
આજ ગોવિંદ ગુણુ ગાઇને નાચતાં, લાજ આવે તને કર્મહાણુા. હુ. 
લાંબીશી ડોક ને કાંકોલ[ ચાવતો, ઊંટ જાણી ઘણે! ભાર લાદે; 
આજ અમૃત જમે, હરખે હળવો ભમે, વેકુઠનાથને નવ આરાધે. હુ. 











'--- 











“ઈ 


* આ કડી ઉપરથી એમ ભાસ થાય છે કે મેહેતા કૃત “ સુરતસંગ્રામ”તું કાવ્ય પ્રસિદ્ધ 
હેલું નેઇએ. એ અને ઉપરની તુકોપરથી સ્પષ્ટ સૃમનનય છે કે મેહેતાએ “ સુરતસમત્રામ”માં 
ફૃષ્મુની લીલાનું વિશેષ વર્ણન કર્યું છે તૈ પ્રતિ તેના તે ગાનારાતું લક્ષ ખેંચે છે. 1 હાડને 
છેડ-હાડ છેડ, હુટકારી કાઢશું; રારીરપર મારું. ડ] કાંકોલ-એક ન્નતને. કાંટાતો છેડે. 

છ 


/ 


૪૮૦ નરરસિહું મેહેતા જૃત 


પીઠ અંખાડી ને અંકુશ માર સહી, રેણુ* ઉડાડતો ધરણી1 હેઠો; 
આજ ચુવા ચંદન, આભ્રણુ અંગ ધરી, વેગે જાય છે તું વે'લે બેઠો. હુ. 
અજ્ઞ ને વસ ને ભૂષણુ સર્વ જે, તેહનો તુજને હતો. ઉધાર; 
નરસૈંયાના સ્વામિએ, સવ સારું કર્યુ, તે પ્રશ્ને તસે કાં વિસારે. હુ. 


પદ ૨૮ સું-રાગ પ્રભાતિયું, 


મારા નાથજી મૂજને, ભક્તિ દેને સટ, દીન જાણીને સંભાળ લેન્ને; 
ભક્તિ આપી ભલા ભાવથી ભૂધરા, અંતે આવી અહોાનીશ રહેન્ને, મારા. 
ભક્તિ કારણુ મારો, દેહુ દુબલ હુજે, દેહુ કારણુ રખે સ્તેહુ જાયે; 
આજ મન સાથ જટુનાથ ને વીસરે, વળતી વલે$ મારી ઝુણુ થાચે. મારા. 
કર્મ ફૂડાં કરી, ખાણુ ચારે ભરી, નાસવા નીસરયો નામ ખારી; 
કુષ્ણુ કીલન વિના, જામ|| જાએ વૃથા, જેમ રહે જૂગટે સિદ્ધિ હારી. મારા. 
હું ગર્ભ નાના ફર્યો, નિત્ય ઉજાગરો, નવ ઠર્યો નાથજી શરણુ પાખે; 
ભવ વિષે બૂડતાં, વાહુર ને બુમ નહિ, બાંદ્યગ્રહી8 સુજને ક્રેણુ રાખે. મારા. 
અલ્પ આયુષ્યમાં, કલ્પના મનુષ્યને, આજ કીધું વળી કાલ કરવું; 
શ્વાસને શે। વિશ્વાસ, નહિ નિમિષનેો, આશ અઝુરી અને એમ મરવું. મારા. 
ઉત્તમ મધ્યમ, વરણુ તું વિઠલા, પ્રકટ થઇને દરશન પમાડો; 
નરસૈંયા રંકને, ટેક કરુણા કરો, દીનખંધુ વળ્યો આંક આડો. મારા. 


પદ રદ સું-રાગ પ્રભાતિયું? 


જે ગમે જગતગુરુદેવ જગરીશને, તે તણા ખરખરો** ફ્રોક કરવો; 

આપાણે્‌ા ચિંતવ્યો અર્શ કાંઈ નવસરે, ઉગરે એક ઉદ્ધેગ ધરવે. ટેક. 

હું કરું હું કરં) એજ અજ્ઞાનતા, શકટને111 ભાર જેમ શ્વાન તાણે; 

સૃષ્ટિ મંડાણુ છે, સર્વ એણીપેરે, નેગી નેગેશ્વરા કોઈક જાણે. જે. 
* નીપજે નરથી તો, કોઈન રહે દુઃખી, શત્રુ મારીને સૌ મિત્ર રાખે; 

રાય ને રેક ક્રેઇ, ટૃષ્ટે આવે નહીં, ભવનપર ભવનપર7] છત્ર દાખે. જે. 

ઝતુ લતા પત્ર ફળ ફૂલ આપે યથા, માનવી મૂર્ખ સન વ્યર્થ શેચે; 





* ધૂળ. [ પૃસ્‍્વી. ડ ઘરેણાં. ઠુ સ્થિતિ. , | પહોર. 1 સંસારરૂપી સાગર. 
ડું હાધ ષકડી. 4 થોડી, ટંક જેટલી. ** ખરખરો-શેક, દુઃખ. 11 ગાડું. 4 ભવન-ધર. 


ભક્તિ સ્ાનનાં પદો. ૪૮૧ 


જેહુના ભાગ્યમાં, જે સમે જે લખ્યું,* તેહને તે સમે તેજ પોહાંચે. જે. 
સૂખ સંસારિ મિથ્યા કરી માનને, મુષ્સુ વિના ખીજું સવ કાચું; 
જુગલ ઠરનેડીનરી, નરસૈંચો એમ કહે, જનમ પ્રતિજન્મ હુરિનેજ જાચું.1 જે. 
પદ્દ ૩૦ સઃ 
અનેક નનૂગ વીત્યારે, પંથે ચાલતાંરે, તોયે અંતર રહ્યોરે .લગાર; 
પ્રભુજી છે પાસેરે, હુર નથી વેગળારે, આડડોરે પડયો છે અહુંકાર.[ અન 
દીનકર સંધ્યોરે, જેમ કાંઈ વાદળેરે, ગયું અજવાંછીું થથો અંધકાર; 
વાદછુને મન્યુરે, લાગ્યું જેમ દીસવારે, ભાનુ કાંઈ દેખાયો તેવાર, અ૦ 
લે।કડીયાની લાજરે, ખાઇ મેં તો નાણીયોર, મેહેલી કાંઇ કુળતણા વળી લાજ? 
જાદવાને માથેરે, છેડો લઇ નાખીયેરરે, તારે પ્રજ્ુવર પામી છોં આજ. અ૦ 
નાવને સ્વરસપેરે, ખાઈ એનું નામ છેરે, માલમો| છે વળો સરજનહાર; 
નરસૈંયાના સ્વામી રે, જે કોઈ અનતુભવેરે, તે તરી ઉતારે ભવપાર. અ૦ 
# પદ ૩૧ સું-રાગ પ્રભાતિયું» 
ધ્યાન ધર હુરિતણું, અલ્પમતિ આળસુ, જેથકી જન્મનાં દુઃખ જાયે; 
અવર ધંધે કરે, અરથ કાંઈ નવ સરે, માયા દેખાડિને મૃત્યુ વટાયે.૧ ધ્યા. 
સકળ કલ્યાણુ શ્રીકૃષ્ણુનાં ચરણુમાં, શરણુ આવે સુખ પાર હોયે; 
અવરફ વેપાર તું, મેહેલ્ય (મિથ્યા કરી, કુષ્ણુનું નામ તું રાખ સ્હોંયે. ધ્યા. 
પટક-- માયા પરી, અટક ચરણે હરી, વટક્ય મા** વાત સુણુતાંજ સાચી; 
આશનું11 ભવન આકાશ સૂધી રચ્યું, મૂઢ એ મૂળથી ભીંત કાચી. ધ્યા, 
અંગ નેબન ગયું, પલિત પિજર]] થયું, તોય નથી લ્હેતે શ્રીકૃષ્ણુ કહેવું; 
ચેતરે ચેત દિત, ચાર છે લાભના, લીંખુ લ્ડેકાવતાંડર્‌ રાજ લેવું. ધ્યા. 


* ય્‌ા૦ “જહનતા ભાગ્વમા, જેહને જે લખ્યુ”  ખીઈછ પ્રતમા તિચેની કડા ।વશેષ 
જનેવામાં આવે છે, અને એ કડી ૩ જ અને પ મીની વચ્ચે* ૪ થી તરીકે આવેલી છે. 
“કણની પુતળી કોઢી મઢકા કરે, મરકટ સાનવી ચાહી નચાવે; 
અખિલ ખ્રહ્મૉડમાં એક છે નાથ તું, પુન્ય ને પાપ નામ કહાવે.” 
નૂ કેટલીક પ્રતમાં ઓંકાર રાખ્ટ લખ્યો છે, એનો સંબંધ કંઈ બેસતો! નથી, અહંકાર શખ્ટ 
અસળ ને યોગ્ય લાગે છે, માટે એ પાઠ સ્વીકાર્યો છે. $ નઆણી-નતાણીએ. | માલમી- 
માલને! ધણી, અથવા વાહણુને ખોટી દિશામાં જતું અટકાવનાર. ૧ વહાયે-છેતરે. 
શૂં અવર-ખીને. - પટક-તરછેોડી «નાંખ. ** વટક્યમા-મનમાં શંકા ઉત્પન્ન ન કર, 
$1 આશ્ચાતું. ડ]]ડપલિત પિજર-પ્ષીઆ આનેકું રારીર. (પરિતં સુટમ્‌ ). $$ ઉછાળતા. 
૭૧ દાં 


૪૮૨ નર્રાસહુ એહુતા કુત 


સરસ ચુણુ હુરિતણા, જે જને અનુસર્યા, તે તણા સુજશ તો જગત ખોલે; 

નરસૈંચા રંકને, પ્રીત પ્રભુશું ઘણી, અવર વેપાર નહિ ભજન તોલે. ધેયા.. 
પદ ૩૨ સું-રાગ પ્રેભાતિડું 

તારા દાસનાં ચરણુની, રેણુ મસ્તક ધરું; જેથકી કોટિ કલ્યાણુ પાસું; 

નિરખતાં નેહુશું, નેત્ર અમૃત ઠૅરે, ભવતણાં પાપ તે ક્ષણુમાં વામું. ટેક 

ભક્તને ભેટતાં, કિલ્મિષ* નવ રહે, જ્તાનદીપકથકી તિમિર નાસે; 

ધન્ય ધન્ય ભ્રાગ્ય જે સોધુ સંગત કરે, મૃષ્ણુ કીર્તનથક્ી મુષ્ણુ ભાસે. તારા. 

એક ક્ષણુવાર જે સંતસંગત કરે, ધન્ય ઘડી જંતુની] તે જ જાણે; 

ભણે નરસૈચેો, ભવસાગર બૂડતાં, હુરિજન નાવ નિશ્ચે પ્રમાણો. તારા. 
પદ ૩૩ સું-રાગ પ્રભાતિું* 

સમરને શ્રીઠુરી, મેલ્ય મમતા પરી, જેને વિચારીને સૂછા તારું; 

તું અલ્યા કોણુ ને કોને વળગી રહ્યો, વગર સમજે કહે સ્હારું સ્હારં. સ. 

દેહુ તારી નથી, જે તું જાગતે કરી, રાખતાં નવ રહે નિશ્ચ જાયે; 

દેહુ સંબંધ તજે, નવનવા ખહુ થશે, પુત્ર કલત્ર; પરિવાર વહાચે.$ સ. 

ધનતણું ધ્યાન તું, અહોનિશ આદરે, એજ તારે અંતરાય સોટી; 

પાસે છે પિય્યુ અલ્યા; કેમ ગચે। વિસરી, હાથથી બાજી ગઈ થયોરે ખોટી. સ. 

ભરનિદ્રા ભયો, રૉંધિ| ઘેર્યો ઘણ્‌।, સંતના શખ્દ સુણી કાં ન જાગે; 

ન જાગતાં નરસૈંયા, લાજ છે અતિ ઘણી, જન્માજન્મ તારી ખાંત ભાગે. સ. 
પદ ૩૪ જું-રાગ પ્રભાતિયું. 

પારકી હશે મહુતા૧ કરે પ્રાણિયા, પુણ્ય પાખી સવ વાત ખોટી; 

જે તે તો કર્ષણુ કોદરા વાવિયા, કયાંથી જમે તું તો દાળ રોટી! પારકી. 

કે તેતો દાન કરી આપ્યું અજાતણું,8 કયાંથી ટ્ૂહે તું તો ઘેર ઝોટી- 

કે તે તો કથિર સોનારને આપિયું, કયાંથી પેહેરે તું તો કનક ટોટી | ** પારકી. 

પુણ્યથી રિદ્ધિ છે, યુણ્યથી સિદ્ધિ છે, પુણ્યથી પેહેરશો ડગલે ડોટી;;1 

ભણે નરસૈંચો તું, પુણ્ય કર પ્રાણિયા, પુણ્યથી પામશે પદવી સોટી. પારકી. 


* પાપ. 4 મતુષ્ય. (“તુ એટલે ત્નાનું જીવડું.)  ક્લત્ર-સ્્રી. $ છેતરે, 
| રંધનું. 1 હૂરો-(હોંસતું અપબ્રંરા) આશચ્ચા, કુમક, મદદ. મહત્તા-માટાઈઈ ફં બકરો 
ક ગાય. ** કાનમાં પહેરવાનું એક ઘરેણું. 11 એક ન્નતતું વસ્ત. 

દ્ર 


ભક્તિ જ્ઞાનનાં પદો. ૪૮૩ 


પદ ૩૫ સું-રાગ પ્રભાતિડું. 

ધન્યરે ધન્ય મહાષુણ્ય જશેદદાતણું, પુત્રભાવે પરિબ્રહ્મ રાજે; 
નદને। નંદ* આનંદ થઇ અવતર્યો, શેષ ખળિભદ્ર સંગે બિરાજે. ધન્યરે. 
અમર આહીર], અરધાાંગ ગોપાંગના,] જૃક્ષવેલી સર્વ કષિરાણી; 
ભક્તિ તે રાધિકા, સુક્તિ જશોસમતી, વ્રજ વેરુઠે તે વેદવાણી, ધન્યરે. 
નિગમ વસુદેવજી, ગાર્યૈ ગોપી ત્રચા,$ દેવ» બ્રહ્માવિવાદ કહાવે; 
ખ્રહ્ઘા કરલાકડી, વેણુ મહાદેવજી, પંચવદન કરી ગાન ગાવે. ધન્યરે. 
ઇંદ્ર અર્જુન અહુંકાર દુર્યોધન, દેવતા સર્વે અવતાર લીધો; 
ધર્મ તે રાય જ્ુષિઠિર જાણુજે, દાસના દાસ નરસેંને કીધો. ધન્યરે, 

પદ ૩૬ સું-રાગ રામકલો-ભેર્વ અથવા પ્રભાતિયું. 
વર્ણના ધર્મ તે, કર્મ કરવાં ટળ્યાં, મર્મ જાણ્યે! ત્યારે ભર્મ ભાગ્યો; 
શ્રી રાધિકા યૃષ્ણુ, ભજ સચ્ચિદાનંદને, તેથી નથી કાંઇ પર્મ આધે. 
મનુષ્યને કર્મ કરવાં ઘટે જ્યાં લગી, ત્યાં લગી ભક્તિનો ભેદ અળગે; * 
ભાવે ગોવિંદમાં, ભજન ભેદી રહો, એક ઉપાસના જઈને વળગેો, 
જાગ ને નજેગ જગન નરથી ટળ્યા, ભૂખ વેઠી સીદ ત્રત કરતો; 
તીર્શની સોચના, મે'લ મનથી પરી, દેહુ દમીને કાં જંજાલ કરતો. 
સકલ સાધનનું, શ્રીહુરી નામ છે, પાર પામ્યા કોઈ સંત પૂરા; 
શાસ્રરુપી એ સસુદ્ર તરે જેટલા, જાલ કાપી ગયા જંન શૂરા. 
મારે તો આશરે, એક હુરિ નામનો, છેક] આવ્યો હુવે ક્યારે જઈને; 
ભણે નરસૈયો એ, નામને આશરે, નામ ને મૂતિંમાં લીન રહીએ. વ 

પ& ૩૭ સું-રાગ રામકલી-ભેર્વ અથવા પ્રભાતિયું. 
અલ્યા ભૂલ મા ભૂલ મા, ભડ્તિ ભૂધરતણી, કારમ્ની માયા જેઈ કૉરે હુરખો[; 
સ્વની વાર્તામાં, શુંરે રાચી રહ્યો, પ્રેમ ટૃષ્ટે કરી હુરી નરખો. અ. 
શાને તેં દેહુ ધરી, સમરને શ્રી હુર, આવ્યો સંસારમાં શુંરે કરવા; 
માયાની જાળમાં, સોહુ પામી રહ્યો, અવનિપર અવતર્યો ભાર ભરવા.1 અ. 


ન૩ 


ક્ટ કકે 
ઈ 
જ છ 


પ 
ન્‍ 


કોટે. 
પ 


#ં0 


ર૦૦૦ -૦૦૪૦૦૯"ન/૦૦૪પ' “૦ ૦-૦--ત૦૦૦ઝ૨૦૦૦૦ન૦૦૦-૦૦-૭-૦---૦૦-૫તત-#૨-૦-૧૦૦-૦૦૦૧ ર૦. #.વનજન૪બનન૦ન 


* પુત્ર. 1 ગોવાળ; ભરવાડ. ડું અર્ધાગ્રના-ધણિયણણી. અમર-દેવો કૃષ્ણાવતારમાં દેવો 

આહિર અથોત્‌ ગોવાળીઆ થચા તથ અરધાંગ કહેતાં દેવોની સ્રીઓ તે ગોપીકારૂપે થઈ. 

ડુ ગાય ને ગોપી તે વેદના મંત્રો. | પા૦ “છેડો આવ્યો.” છેક-છેડો, અંત. 1 પાર “ભાર કરવા.” 
કરે ક દા 


કડા. 





૪૮૪ નરાસહુ મેહેતા ફત 


ભક્તિ કારણુ જેને, ભૂણરે દેહુ ધરી, ભાવે ભરવાડની છાશ પીધી; 
શંકર ઉગારીને, ભસ્માંગદ મારિયો, આપી કેલાસ ઉમિયારે દીધી. અ. 
લોકની લાજ, મરજાદ તે પરહુરો, નીરભે થઈને હરી «મુણુ ગાવો; 
મનના મનોરથ, પૂરશે માવજી, તજી સંસાર વૈકુંઠે જાવો. અ. 
દેહુ દમન ષઢટ્‌ કર્મથી વેગળા, સાધનવાળા જે જગ્ન જાગે; 
નરસૈયાચા સ્વામિ, સબળ વશ ભક્તને, અવર ઉજ્દાય નહીં દેહુ તાગે.₹* અ. 


પદ ૩૮ સું-રાગ રામકલી-ભૈર્વ અથવા પ્રભાતિયું. 


અલ્યા નામ પામ્યો, પણુ રામને નવ લહ્યા, વેષ્ણુવપદ કેર બિરદ ઝાલે;] 
પુત્ર; વિના જેમ, ઘર મધ્યે પારણું, વર વિના તે જેમ જાન મહાલે. ૧ 
વ્યાધિની વેદના, વિશ્વની ના ટળે, ઠાલો ગગનમાં મેઘ ગાજે; 
હુરિને જાણ્યા વિના, હરિ કેરો જન થયે, વાત પકવાનથી ભૂખ ન ભાગે.$ ૨ 
તું એમ જાણે જે, હરિજન હું થયો, વિષ્યુપદ ગાઇ થયો! ભક્ત ,ભવમાં;| 
કરણી તો! કાગની, હોડ૧ કરે હેસની, હુંસને તો હસી કાહુડે લવમાં.8 ૩ 
પિંડમાં પ્રભ્નુ પણુ, પ્રગટ પેખે નહીં, ફેક્ટ ભસે તે ટૂર,ભાળે; 
અગણિત ખ્રહ્દાનું, ગણિત લેખું કરે, ટ્ુષ્ટ ભાવે કરી માળ ઝાલે. ૪ 
જો નિરાકારમાં જેહૂનું મત ગળે, ભિશ્ન સંસારની ભ્રાંતિ ભાગે; 
દાસ નરસૈયો કહે, તેને ચરણે નસું, સાન વિજ્ઞાનની જત જાગે. પ 


પદ ૩૯ મું-રાગ રામકલી-ભેર્વ અથવા પ્રભાતિયું, 


નીરખને ગગનમાં, ફોણુ ઘુમી રહ્યો, તેજ હું તેજ હું શખ્ટ બોલે; 
શ્યામના ચરણુમાં, ઈચ્છું છું મરણુરે, અડીંયાં કેઈઇ નથી કૃષ્યુ તોલે. ની. 
શ્યામ શોભા ઘણી, બુદ્ધિ ના શક્રે કળી, અનંત ઓચ્છવમાં પંથ ભૂલી; 
જડ ને ચૈતન, રસ કરી જાણૂવો, પકડી પ્રેમે સજીવંત મૂળી. ની. 


--- --------- સ્ક 


જ્્ટ્ટ્ન્ન્ન્ન્ન્ન 


* તાગા કરવા; દેહને સંકટ આપવું. અથવા દેહના ત્યાગ-મરણુથી. 1 પાન “વિના 
વિવેક ત્રડષિ નગ ભલે।.” ડ પ૦ “ધર વચે પુત્ર વિન નેવું પારણું.” $ પાન “વિરહની 
વેદના, ભેખ ધરે નવ સમે, વરસાદ વિના જેમ ગાજે નાભે; અરથ સર્ચા, કઇ જીવ ઓધયો, વસ્તુ 
વિના નહિ ભૂખ ભાગે.” | પા૦'*“ સતને એમ ન્નણયું જે, હરિજન છું થયો, વૈષ્ણુવપદ્ટ ગાય તે 
ભક્તિભાવે.” ૧ હેોડ-સ્પર્ધાો, હરિફાઈઈ જું લવ-જરા, લગાર, સેહુજ. અથવા ખકવાટમાં, 
ક જ્ઞાન ત્તે ન્તણુવું, (વવજ્ઞાન તે અનુભવ સાથે ન્નણવું. 


ભક્તિ સાનનાં પદે, ૪૮૫ 


જળહેૅલ જ્યોત ઉદ્યોત રવિ કેટમાં,* હેમની ફેર] જ્યાં નીસરે તોલે; 

સચ્ચિદાનંદ આનંદ ફોડા કરે, સોનાનાં પારણાં માંહી ઝૂલે. ની. 

ખત્તિ વિણુ તેલ*વિણુ, સૂત્ર વિણુ ને વળી, અચળ ઝળકે સદા અનળ] દીવો; 

નેત્ર વિણુ નિરખવે।, રપ વિણુ પરખવે।, વણુ જિગ્હાએ રસ સરસ પીવો. ની. 

અકળ અવિનાશી એ, નવજ જાએ કળ્યો,ર અરધ ઉરધની માંહે મહાલે; 

નરસૈંયાચો સ્વામી, સકળ વ્યાપી રહ્યો, પ્રેમના તંતમાં સંત ઝાલે. ની. 
પદ ૪૦ મુંસર શ ન 

અખિલ ખ્રહ્ધાંડમાં એક તું શ્રીટુરી, જૂજ્વે જમે અનંત ભાસે; 

દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્ત્વ તું, શૂન્યમાં શખ્ટ થઈ વેદ વાસે. રેક, 

પવન તું પાણી તું, ભૂમિ તું ભૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકારે; 

વિવિધ રચના કરી, અનેક રસ લેવાને, શિવથકી જીવ થયો એજ આશે. અન 

વેદ તો એમૃ વદે, શ્રુતિ.સ્મૃતિ શાખ દે, કનક કુડલવિષે ભેટ નેહોય; 

ઘાટ ઘડિયા પછી, નામ રપ જુજવાં, અંત્યે તો હેમનું હેમ હાય. અ૦ 

ગ્રંથ ગડબડ કરો, વાત ન કરી ખરી, જેહુને જે ગમે તેને પૂજે; 

મન કર્મ વચનથી, આપ માની લહે, સત્ય છે એ જ મન એમ સૂજે.| અ૦ 

વૃક્ષમાં બીજ તું, બીજમાં વૃક્ષ તું, જઉં પટતરે૧ એ જ પાસે; 

ભણે નરસૈયો એ, મનતણી શૈધના, પ્રીત કરું પ્રેમથી પ્રગટ થાશે. અ૦ 


પદ ૪૧ સેં? 


શરિર શોધ્યા વિના, સારઉ નહિ સાંપડે,% પંડિતા પાર નહિ પામે! પોથે; 
તાંરુલ** મેલીને, તુષને11 વળગી રહ્યો, ભૂખ નહિ ભાગે એમ ઠાલે થોથે. શ૦ 
રસના સ્વાદમાં, સર્વ રુધાઈ રહ્યા, વિગતિ7[ ગુરુ જ્ઞાન વિના રે ગુંથે;( 
વાણી વિલાસમાં, વિવિધ વાણી વડે, પરહરી વસ્ને વળગે ચુંથે, શ૦ 


* રવ-સૂર્ય; ઉદ્યોત-પ્રકાર; કોટ કરેપ્ડો. 1 હેમ-સુવણું; કોર-કોરણુ. 1 અનળ- 
અશ્ઞિ. અત્રે ઈશ્વર અથવા સૂયે. $ અરધ ઉરધ-ખધ ઉર્ધ્વ-તીચે અને ઉંચે, | કેટલીક 
પ્રતમાં આ તુક-'જે ગમે જગતગુર્દેવ જગદીરાને' તેની ચોથી તુક તરિકે દાખલ થએલી 
જેવામાં આવે છે. થં પટતર-પડદો, આંતરે# જ સાર-સવ વસતુ, જ્ઞાનનો સાચો ભેટ. 
% સાંપડવુ-જડવું, મળવું, ** ત્પદુલ-ચોખા. 11 તુષ-છાલાં. ડર વિગતિ-ચુક્તિ, 
ખાફિઝિ. $$ ઝેથે-ગોોઠવે. 


૪૮૬ નરસિહ મેહેતા જુત 


શખ્ટ શીખે ખરો, સકલ વિદ્યા ભણે, અધ્યાત્મ ઊચરે આવી ઓથે; 
પ્રપંચ પિંડમાં રહ્યો, અહુંકાર નવ ગયો, આથડ્યો એમ અનંત કોઠે.* શ૦ 
શાસ્ર કથા કહે, રજનિમાં આથડે, એમ અનજ્તાનમાં શીશઃ ગોડે;1 
ભણે નરસૈયો જે, ભેદ જાણી જીઓ, મેં તો રચી કહ્યું પદ ચોથે. શ૦ 
પદ ૪૨ સુ? 
જાગીને નેઉં તો, જગત દીસે નહીં, ઉંઘમાં અટપટા] ભેગ ભાસે; 
ચિત્ત ચેતન્યડ$ વિલાસ તદ્રપ છે, ખ્રહ્મ લટકાં કરે ખ્રહ્મા પાસે. 
પંચ મહાભૂત પરિખ્રહ્ા વિષે ઊપન્યાં, અણુ અણુમાંહિ રહ્યાં રે વળગી; 
કુલ ને ફળ તે તો વૃક્ષનાં જાણુવાં, થડથકી ડાળ તે નહિ રે અળગી. જા૦ 
વેઠ તો એમ વદે, શ્રુતિ સ્મૃતિ શાખ દે, કનક કુંડળ વિષે ભેદ નોચે; 
ઘાટ ઘડ્યા પછી, નામ ૪પ નૂજવાં, અંતે તો હેમનું હેમ હાયે.| જાન 
જવ ને શીવ તો, આપ ઇચ્છાએ થયા, રચી પરપંચ ચૌદ લોક કીધા; 
ભણે નરસૈયો એ, તેજ તું તેજ તું, એને સમર્યાથી કેઈ સંત સીધ્યા.૧ જા૦ 


પદ ૪૩ સું? 


હતયાંલગી આતમા તત્ત્વ ચિન્યો8 નહીં, ત્યાંલગી સાધના સર્વ નૂડી; 
માતુષ દેહુ તારો, એમ એળે ગયો, માવઠાંનીન- જેમ વૃષ્િ વૂડી. જ્યાં૦ 
શું થયું સનાન સેવા ને પૂજાથકી, શું થયું ઘેર રહિ દાન દીધે; 
શું થયું ધરિ જટા ભસ્મ લેપન કરે, શું થયું વાળલોચન** કોધે. જ્યાં૦ 
શું થયું તપ ને તિર્થ કીધાથકી, શું થયું માળ11 ગ્રહી નામ લીધે; 
શું થયું તિલક ને તુલસી ધાર્યાથકી, શું થયું ગંગજળ પાન કીધે. જ્યાં૦ 
શું થયું વેદ વ્યાકરણુ વાણી વદે, શું થયું રાગ ને રંગ જાણે; 
શું થયું ખટદર્શન સેવાથકી, શું થયું વરણુના ભેદ આણે. જ્યાં૦ 
એ છે પરપંચ સહુ, પેટ ભરવાતણા, આત્મારામ પરિબ્રહ્મ ન નનેચે; 
ભણે નરગૈયો કે, તત્ત્વદર્શન વિના, રત્ન ચિંતામણિ જન્મ ખોચે।. જ્યાં૦ 


દ 
નો 








હણાઇ 





જા ન્-્ન----- 





* કે[ડે-પેટ; પણુ અને ગર્ભસ્થાન. 1 ગોડે-અફ્‌ાળે, સ્થિર થાય. ડં અટપટા-કતતનનતના; 
તરેહતરેહુના. ફ$ ચૈતન્ય વિલાસ-બ્રહ્મની* જુદી જીદી લીલા. |] પદ ૪૦ માંની ત્રિજ 
કડી એની એજ છે ૧ સ્ીધ્યા-મુક્ત થયા; સંસાર તરી ગયા ફં ચિન્યો-ઓળખ્યો. 
ન- માવડું-કત્રકતુનો વર્ષોટ.ટ ** વાળ લોસન-લંચન કરાવવા-ચૂંટાવનવા 11 માળા. 


ભક્તિ જ્ઞાનનાં પરો. ૪૮૭ 


પદ ૪૪ સું-રાગ પ્રભાતિયું. 
શા સુખે સૂતો સંભાર શ્રીનાથને, હાથ તે હુરિ વિના કે।ણુ સ્હાચે; 
તાત ને માત સુત, ભ્રાત ટોળે મળ્યાં, દોહુલી* વેળા સૌ ટૂર જાચે. શા. 
'ઉંધે મસ્તક હુતો, ઉગ્ર તપ આચરી, ભક્તિ ક્રીધી ભગવાન કેરી; 
અવતરી પાશ બંધાયો! માયાતણે, લંપટી લાલચે લીધે ઘેરી. શા. 
દિવસે ચોદશ ભમ્યે।, રૈત નિદ્રા વિષે, સ્વસમાં સાંભરે મોહુટી માયા; 
પલક પરવાર નહિ, હુરિને ભજવાતણ્‌।, જ્યાં લગી જીવ સંજેગ કાયા. શા. 
ધન ધામે કરી, મોહિ રહ્યો લોભિયો, વેદના વીસરી ગર્ભ કેરી; 
નાથ ત્રિલોકના, હરિ ન સંભારિયા, જાહુરે રાખ્યો તો જઠૅરામાં ઘેરી. શા. 
જાગરે જીવડા, વાજ આવ્યો ઘણું, કેટલોએક પ્રતિબાધ][ દીજે; 
નરસૈંયાના સ્વામીને, નિત્ય સંભારતાં, દેહનાં દુષુતડ ટ્ર કીજે. શા. 
પદ ૪૫ સું-રાગ રામકલી-ભેરવ અથવા પ્રભાતિયું. 
રઝળતી રાંડના, રડવડંતાં છોકરાં, કેણુ શિક્ષા દઈ ઠોર આણે; 
અંધ ગુરુએ વળો, નિરંધ ચેલા કર્યો, ખ્રહ્ધાની વાત તે શુંરે જાણે. ર. ૧ 
ભરમે ભૂલા ફરે, આનંદે આથડે; પૂર્ણ બ્રહ્મા પોતે ન જાણે; 
સ્વનાનું સુખ, સાચું કરી લેખવે, પાસેથી પ્રભુને ટ્ર વખાણે. ર. ૨ 
સૂરખ મમતા કરે, ભૂતળ ભમતા ફરે, જેને રીજાય તે કર્મ કાંડે; 
શ્રીમંતનું સુખ નિર્ધનને ન મળે, વાદ કરે ને વિષે વખાણે. ૨. ૩ 
નિરચુણુ નાથને, નરખી તે નવ શકે, સિરગુણુને$ સરતે?« ન જાણે; 
ચેતન નીંદા કરે, જડની વંદના કરે, અચેત ભૂક્યો ફરે ભિ્નભભાવ આણે. ર્‌. ૪ 
અગમ ગુરુથક્રી નિગમ શિષ્ય નીપન્યા, તે બ્રહ્મની વાતને ભેદ જાણે; 
પાસેથી અન્ય અળગો રે દેખે નહિ, નરસૈંચો પાસુ તે કોણુ તાણે. ર. પ 
પદ ૪૬ સું. * 

એક તું એક તું એમ સૌકે! સ્તવે, કેણુ હું તે નહિ કો વિચારે; 
જે!ણુ છું કયાં થકી આવીયો! જગ વિષે, જઇશ કયાં છુટશે દેહુ ત્યારે. એક, ૧ 
પ્રતિદ્િનિ જડ કને જઈ કરી માંગતો, ઈશ તું સાહ્ય થાજે સદારે; 
તોય પણુ દઃખ તો લેશ ટળતું નથી, થાકતો. નથી તું કટા રે. એક. ૨ 

* દેહલી-કઠેણ; અંત કાળને સમે. 1 વાજ-કાયર, હેરાન, પીડા. ] ઉપદેચ. $ દુકૃત 
( દુષ્કૃત)-નઠારાં કમે, | ઠેકાણે. ૧ વિષે-વિષવો. ફં સિરગુણુ-સગુણ. *સરતે-આંખે. 





૪૮૮ નરાસહું સેહેતા મૃત 


કોઇ તો ઉદધી ગગનમાં તાકતા, ભાખતા ન્ેઉં હું નસર વાણી; 

કેણુ હું કોની કને, માચુ શા હુક થકી, તે નથી જાણુતા મૂર્ખ પ્રાણી. એક. ૩ 

એમ ડરતા કદી લાભ ને પામીચેો, તો કહે હુરિતણી સાહ થઈ રે; 

કામ કથલ્યા થકી ભવિષ્યને ભાંડતો, પૂર્વના કર્મનું નામ લેઇનેરે. એક. ૪ 

પૂર્વના કર્મ જે હરિ ભજે નવ ટળે, તો કહો કેણુ તે કામ કરશે; 

સત્ય સમજી કદી પરમ પદ પરખશે, ભવ ભય ર્જમને તેજ હરશે. એક, પ 

આકના વૃક્ષથી અમૃત કૂળ તોડવા, મૂર્ખો જે કદી આશ ધરશે; 

શ્રમ વૃથા તેહુનો તો જઈ જગ વિષે, સાન હીને સદા તેજ ઠૅરશે. એક, ૬ 

જવ ઈશ્વર અને ખ્રદ્દીના ભેદમાં, સત્ય વસ્તુ નહિ સઘ જડશે; 

હું અને તુંપણું તજીશ નરસૈયા તો, ગુરુ તને હુષેથી પાર પાડરો. એક. ૭ 
પદ ૪૭ સું? 

રાખ્ય ભવસિધુમાં અતિશે મહા ભય થકી, નામ નારાયણુ નાવ મેહેલી; 

ઘોર ભવસિધુની વેલની રેલમાં, મેહેરના પવનને મહેલ ઠેલી. ૧ 

વિષય તૃષ્ણા પરો સહ મન ના ધરો, હું ને મહારું જક્ત તેમાં બૂડો; 

તું થઠ્ઠી વેગળા આસુરીમાં ભળ્યા, શરણુ આવ્યા તે તો અખંડ ચૂડો. ૨ 

સુખડું અલ્પને દુઃખ સાગર જસું, જનમીયો જતુ તે જન્મ રોગી; 

એક નિશ્ચે તટારા નામને આશરે, રેહુ કોય જે વીરલે તે જ ભોગી. ૩ 

કલે દુસ વીસના તાપ નિવારવા, મંગલ શ્રો મુષ્ણુજીનું નામ જાણે; 

બેઉ કરજેડી નરસૈયો વિનવે, ભવજળા બૂડતાં માંહ્ય તાણે. ૪ 
પદ૪૮ સું. 

જેને દ્વારે બ્રહ્મા દિન રાત કરતા, સમજ મૂઢ તું માન વિકાર લાજે; 

શ્રી મુષ્ણુ ચરિત્ર તે પતિત પાવન સદા, જેનું કોટિ ખ્રહ્માંડમાં નામ ગાજે. ૧ 

ચાર વેઠ જે જસ સુખ એચરે, સરસ્વતી પ્રેસે આલાપી પદ ગાયે; 

સુક સનકાદિક વ્યાસ સુનિ રુર્લભ, નારદ તુંબરુ તાલ વાહે. 2 

તેની ક્રીતિ કરતાં જુગ વહી ગયા, જાણીયે રસ નીરસ ન હોય; 

નરસૈયાચા સ્વામી નર સૌક્ષદાતા સદા, શ્રોકુષ્ણુજી સમા કેઈ દેવ નેય. ૩ 

પદ ૪૯ સું-રાગ સિછુડો. 
(દેવા) આઘ્ય તું મધ્ય તું, અંત્ય તું ત્રિકમા, એક તું એક તું એક પોતે; 
અખિલચે ખ્રહ્દા બ્રહ્માદિક નવ લહે, ભૂરચા માનવી અન્ય ગોતે. દેવા 


ભક્તિ જ્ઞાનનાં પદે. ૪૮૯ 


રવિ શશિ કેહિ નખ ચંદ્રિકામાં વસે, દૃષ્ટિ પહોંચે નહોં ખોજ ખોળે; 

અર્ક ઉદ્યોત જ્યમ તિમિર ભાસે નહોં, નેતિ નેતિ કહી નિગમ ડોળે. દેવા. 

ફરોટી બ્રહ્માંડનાન ઈશ ધરણીધરા, કેટિ બ્રહ્માંડ એક રોમ જેનું; 

મર્મ સમજ્યા વિના ભર્મ ભાગે નહિ, સગુણુ સ્વરષ્પ નિગુણુ એતું. દેવા. 

એ નથી એકલે વિશ્વથી વેગળો, સર્વ વ્યાપિક છે શક્તિ સ્તુત્ય જેની; 

અખિલ શિવ આઘ આખંદમય કુષ્ણુજી, સુંદરી રાધિકા ભક્તિ તેની. દેવા. 

વેદની વાતનો ભેદ લાધે નહીં, તેનું હારદ તે કોક જાણે; 

શિવ સનકાદિક દેવસ્ુનિ નારદ, પૂરણુ બ્રહ્મનું ધ્યાન આણે. દેવા. 
પુર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રેમદાશું રમે, ભાવેશું ભામની અંક લીધો; . 

જે રસ ત્રજતણી નાર વિલસે સદા, સખીરસ્પે તે નરસૈચે પીષો., દેવા. 

પદ પ૩ સં? 

પૂરુંના પડે નાથજી તમારી કુપા વિના, એક આણું ત્યારે અનેક ખૂટે; 

પાપ ટૃષ્ટે કરી દ્રવ્ય સંચય મલી, અસિ દગ્ધેકે રાજા ચોર લૂંટે. પૂરું 

મનતણા મનસુખા મનમાં રહી ગય, સાત સાંધું ત્યારે તેર તૃટ્ે; 

નરસૈંયાના સ્વામી તમારી કુપા વિના, રંક મનાવું ત્યારે રાય સહે. પૂરું૦ 

“ પદ પશ સું. 

જુવાનીને દહાડે રે, હરિને જાણયા નહીં રે, મોહ્યું પરદારા* સાથે મંન; 

કાંઇક તે મોહ્યો રે, કામિનીના કલ્પમાં રે, કાંઈએક નનેડવા ધાચો ધંન. જી. 

પચીસ ને પચાસ રે, પરપંચમાં ગયાંરે, દોહિલા આવ્યા સાઠે વ્ષેના દંન; 

સિત્તેરને સૂધી રે, કાંઈ સમજ્યે। નહીંર, પછે ચાલ્યો સાધન કરવા વંન. જી. 

આંખડીએ ન સૂઝેરે, ગળે બહે નાસિકારે, બોલે તે તો સંભળાય નહીં કરણુ. 

માયા તો ન મૂકે રે, તૂટે નહીં તૃષણારે, એળ'ખાયા નહીં અશરણુશરણુ. જી, 

હાથમાં લાકડીરે, ચરણુ ચાલે નહીંરે, તૂટીને શિથિલ થયું છે તંન; 

સુખમાંહી દંતરે, એકે દીસે નહીંરે, તોય પાપીયું ઉદર માગે અજન. જી. 

ભાગ્ય જેનું ભલુંરે, આ અવસરને ઓળખ્યોરે, તે તો પ્રાણી કેહેવાય હુરિના જંન; 

નરસૈંયાના સ્વાસીનેરે, સુખમાં સંભારનેરે, નને હાય પેલા ભવનું સુન્ય. જી. 

પદ પર સું-રાગ સાસેરી, 
ગુમાનના ઘે'લારે, આવરદા તો વહી ગઈરે, હવે તારે ચેતવું હોય તો ચેત; 
પથમ પાપીયારે, પ્રભ એળખ્મા નહીંરે. હવે ક્યમ આવે હુરિશું હેત. ચુ. 





* પારછી સૌ. 


૧૯૦ નરસિહુ મસેહેતા કુત 


ઢાળાને ફીટીરે, ધોળા ક્રેશ થયારે, શરિર થયું શિતળ પગે ન ચલાય; 
આંખે નવ સૂઝેરે, શ્રવણે સુણે નહીંરે, તોયે લઇરે તૃષ્ણા નવ મૂકાય, 
સગાં સ્નેહી ને વા'લાંરે, તેં તો બહું કર્યારે, તેને કાજે કીધી કુડાં કાસ; 
વરતીને વ'વાચોરરે, વચન વિનતા તણે ૨, સુખથી ભજ્યા ન કેશવરામ. 
વિખને। વીંટયો રે, કરમ ખહું ક્યારે, તોયે તારો ન આવ્યો પાર; 
એમને કરતાંરે, કાળ આવી પહોંચશેરે, પછે તારા “સુખમાં પડશે માર. 
ભણ્યા તે ભૂલ્યારે, ભવમાં આથડેરે, ભણી ભૂલ્યા પંડિતે ન પાડ્યો ઉજાસ; 
શીખામણુ માનરોરે, મહા સુખ પામશે! રે, એમ કેહ છે નરસૈયોદાસ. 
રી પદ પ૩ સું? 
ગુરુપદ વંદી રે વાણી ઓચરું રે, હું છું બાળક અજાણ; 


ગુ. 
ગુ. 
ગુ. 


ગુ. 


અપરાધ સામુંરે, મા જશે દયાનિધી રે, બોલ્યું અબોલ્યું કરને પ્રમાણુ. ગુ. 


ભવસાગરમાં રે ગુરુ નાવે હું ચઢયો રે, સેહુજમાં આવ્યા સાગર પાર્‌; 


સાડા હિંલ્લાં તો તે સ્ુજને નવ નડ્યા રે, સટ્ગુભુ સાવધ ડાંક્ગુહાર. ગુ. 


વેપાર તો! કીધો રે હુરિ નામને રે, કીધો ગુરુ રુપી દલાલ; 


માલ હોરાવ્યો રે સુગમ સોધેો કરી રે, આ ભવમાં કીધો ન્યાલ. ગુ. 


ગુરુ મહિમાનો રે પાર કંયમ લહું રે, થાકી સરસ્વતી થાકા વેદ; 


(શિવ સનકાદિક રે વરણી નવ શકયા રે, એવો ભારે ગુરુગુણુનો ભેદ. ગુ. 


ગોવિંઠથી અદ્કારે સદગુરુ ગુણુનીધી રે, અધમ ઉધારણુ કહાવે નામઃ 


તન મન અરપી રે સેવા સદ્દા કરુ ર, નમી નરસૈયો કરે પ્રણામ. ગુ. 


પદ પ૪ સું-પ્રભાતિ* 
ટ્રમતિયાં ડાહ્યા થઇ આવે, શાણા થઈ સમજાવે રે; 


પ્રેમભક્તિમાં ભંગ પડાવે, અજ્ઞાન આગળ લાવેરે. કડ્રૂર. 
આપણા મુળમાં કોઇએ ન કીધું, તે આપણુ કેમ કરીયે રે; 
વેરાગી થઈ નાટક નાચીયે, તુલસી તિલક કેમ ધરીયે રે. ડ્ર. 
જેવા તેવા હોય તે હુરિગુણુ ગાયે, તે આપણુ કેમ ગાઈયે રે; 
શુષ્ણુ નામની કથા થાય જ્યાં, વાં આપણુ નવ જાયે રે. ડ્ર. 
આપ કલેશ ને ક્રેધના ભરીયાં, સધળાને ઉધું સમજાવે ર; 


જમકિકરના મારજ પડશે, ત્યારે આડે કોઈ નહિ આવે રે. ડ્ર. 


મુળને તજરશૈ ને હુરિને ભજરો, સેહેશેન સંસારનું મેણું ૨; 


ભણે નરસૈચેદ હરિ તેને મળશે, બીજી વાતે વાહશે વોહુણું ર. દ્ર. 


ભક્તિ સ્ાનનાં પરો. ૪૯૧ 


* પદ પપ સું, 
ભક્તિ વિના જે જન જીવે, તે ડયમ કહીચે માનવ દેઢુ ૨; 
સન કર્મ વચને હુરિ નવ સેવ્યા, ભૂલ્યા ભવમાં ભ્રટકે તેહુ રે. ભક્તિ૦ 
દશ માસ ઉદરે દુઃખ પાસ્યો, કરતો ખરને ભાર રે; 
દેહુ ધરી હુરિનો દાસ ન કહાવ્યો, તેહુની જનનીને ધિષ્કાર ર, ભક્તિ 
વૈષ્ણુવ જન જેને નહીં વહાલા, તેહને ન હોય જુપા નિર્ધાર ૨; 
નરસૈંયાના સ્વામીની નિશ્ચય લીલા,ખીજા વિવિધ પર્મવ્યભિચારરે. ભક્તિં૦ 
પદ પર સું. ુ 
ભૂતલ અવતારનું સફલ એહુ, જો મહારા વહાલાશુ ધરીએ સ્નેહુ, 
ભગતિ સરીખી જેઢુને ઘેર દાસી, તે! શું ક્રીજે (બીજાં )અવર ઉપાસી. 
જપતપ તીરથ દેહુડી ન દમીએ, જે મહારા વહાલાશું રંગભેર રમીએ. 
જનમ જનમની હુરી દાસી થાશું, નરસૈંયાચા સ્વામીની લીલા ગાશું. 
ા ' પદ ૫૭ સું-પ્રભાત* 
સાંભળ સહિયર સુરત ધરીને, આજ અને।પમ રીઠો ર; 
જે રીઠોે તે જેવા સરખો, અમૃતપેં અતિ મીઠો ૨. સાંભળ. 
દૃષ્દે ન આવે નિગમ જગાવે, વાણી રહિત વિચારો ર૨; ' 
સત્ય અનંતજ જેહેને કહીએ, તે નવધાથી* ન્યારો! ૨. 
નવધામાં તો નહીં નરવેડો,/ દશધામાં દેખાશે ૨; 
અચવે] રસ છે એહેની પાસે, તે પ્રેમી જનને પાશે રે. સાંભળ. 
અદ્વેત ખ્દા અનોપમ લીલા, અસંખ્ય જુગતે એહેવે ૨; 
જેગ જગન જપ તપ સુનિ દુર્લભ, માને તેહેવો મેવો ૨. સાંભળ. 
જ્યાં લગી જયમ છે ત્યમને। ત્યમ છે, વધે ઘટે નહીં વહાલો ૨; 
આવે ના જાએ, જાએ ના આવે, નહીં ભયો નહીં ઠાલો ૨. સાંભળ. 
પૂણીનંદ પોતે પુરુષોત્તમ, પરમ ગત છે એની રે; 
એ પદ ક્ષર અક્ષરની ઉપર, તમે જે જે ચિત્તમાં ચેતી ૨. સાંભળ. 
હું તું મટશે દુગ્ધા ટળરો, નિરભે થાશે નરખી ૨; 
ભલે મળ્યો નરસૈયાચો સ્વામી, રહું હેડામાં હરખી ૨. સાંભળ. 
* (તવધા ભક્તિ.) 1 નરવેડો-છવટ, પરિણામ, અંત, તોડ.  અચવો-અચવ્યેઇ 
ચાવ્યા વગરતે!. 


૦(/ હહ /0 ૮-0 


સાંભળા. 


ક 


જલ્૨ નર્રસહુ સેહેતા મૃત 


હ પદ પ૮ સું? 
વાસ નહિ જ્યાં વેષ્ણુવ કેરો, ત્યાં નવ વસીચે વાસડીયાં; 
શ્વાસોશ્વાસ હુ૨િ સ્મરણુ ન કેરે ને, શ્વાસ ધમણુ કેરી શ્રાણડીયાં. વાસ૦ 
જીભલડી જપમાળા ન જપે તો, જીભલડી નહિ ખાસડીયાં; 
જનમ તેનો નહિ લેખામાં, જે ન કહેવાય હુરિ દાસડીયાં. વાસ૦ 
મોહુનજીની માયા પાખે, અવર માયા જમ ફાંસડીયાં; 
ભણે નરસૈયો! ભારે મરી, માવલડી દશ માસડીયાં. વાસ૦ 
ર પદ પલ સું 
,નારાયણુનું નામજ લેતાં, વારે તેને તજીયે રે; 
મનસા વાચા કર્મણા કરોને, લક્ષ્મીવરને ભજીયે રે, નારાયણુ૦ 
મુળને તજીયે કુટુંબને તજીયે, તજીયે માને ખાપ રે; 
ભગિનિ સુત દારાને તજીયે, જેમ તજે કંચુકી સાપ રે. નારાયણુ૦ 
પ્રથમ પિતા પ્રટુલાદે તજીયો, નવ તજીયું હરિનું નામ રે;* 
ભરત શમુલ્તલ તજી જનેતા, નવ તજીયા શ્રીરામ ર. નારાયણુ૦ 
ત્રષિ પત્નિ શ્રી હુરિને કાજે, તજીયા નિજ ભરથાર રે; 
તેમાં તેતું કાંઇએ ન ગયું, પામી પદારથ ચાર રે. નારાયણુ૦ 
વૃજ વનિતા વિઠ્ઠલને કાજે, સરવ તજી વન ચાલી ૨; 
ભણે નરસૈયો વૃંદાવનમાં, તે તો ઘણું માહુલી રે, નારાયણુ૦ 
પદ ૨૦ સું-રાગ ધોળ** 
ખાલારે વરની પાલખી, ન્નેતાં વનિતાને થાય ઉલાસ. ખાલા૦ ટેક. 
નાહી ધોઈને પોલઢીયારે,; તીલક કોધાં ભાલ; 
વરના જાનેયા શોભી રહ્યા રે, માથે નાંખ્યાં છે અબીલ ગુલાલ. ખાલા૦ ૧ 
લીલા તે વાંસની પલખી રે, લેના ઉંચકનારા ચાર; 
માથે તે ખાંધ્યાં ભીનાં પોતીયાંરે, સહે રામ રામ નામ પોકાર; 
યારી તે ખાંધી ચોકમાંરે, છાંણાં તે લાવ્યા બે ચાર. બાલા૦ ૨ 
ગોલપાપડી દેખે મુતરાં રે, તે તો મનમાં ઘણું મલકાય; 
ખાલારે (વરને) આગળ ચાલે હ્ષાકંડાં ૨, પાછળ ચાલે લાય;* 
જમાઈ તો ચાલ્યા સાસરે રે, એની સાસુને હુરખ ના માય. બાલા૦ ૩ 


માનય. ક મટક: મક શ--૦-૨૦૦-૩ન -- ન 


* અસિ. ી 


હ 


ભક્તિ સાનનાં પરો. ૪૯૩ 


તોરણે તનખા ઉડીયા રે, માંડવે લાગી લાર; 
ઉઠ રે સાસુ શંખણીરે, તારો જમાઈ આવ્યો ખા? ખાલા૦ ૪ 
પંદરસે પેરરામણી ર,“ મસાણા ગામતું નામ; 
લાલબાઈની દીકરી રે, ચિતા કુંવરી એનું નામ. બાલા૦ પ 
જમાઈ તો રહ્યા સાસરે રે, જાનઈઆ આવ્યા ઘેર; 
ટકે। પૈસો સર્વે ખાઈ ગયા રે, વિવાહુ કીધો છે રુડી પેર. બાલા૦ ૬ 
ખાર ઘડા બાર કેડીયાંરે, ઉપર પૈસો મેલે રોકે; 
જને કહો એના ખાપને રૈ, ઢુવે તાણીને મેલો પોક. ખાલા૦ ૭ 
જીવને જમડા લઈ ગયા ૨ર, દેહીનેો કીધો એ હુવાલ; 
નરસૈયાને! સ્વામી મલ્યોરે, તે તો ઉતરીઆ ભવ પાર. ખાલા૦ ૮ 
પદ ૬૧ સું-રાગ ધો!ળ* 
ઘડપણુ કેણે મોકલ્યું, જાણ્યું નેખન રહે સો કાળ; ઘડપણુ. ટેક, 
ઉમરા, તો ડુંગરા થયારે, પાદર] થયાં પરદેશ; 
ગોળી તો ગંગા થઈરે, અંગે ઉજળા થયા છે કેશ. ઘડપણુ૦ ૧ 
નહોતું જેધતું ને શીદ આવીયુંરે, નહાતી જેઈતારી વાટ; 
ઘરમાંથી હળવા થયારે) એની ખૂણે હળાવોને ખાટ. ઘડપણુ૦ ૨ 
નાનપણે ભાવે લાડવારે, ઘડપણે ભાવે શૈવ; 
રજને રોજ જેઈએ રાખડીરે,એવી બળાંરે ઘડપણુની દેવ; ઘડપણુ૦ ૩ 
પ્રાતઃકાળે પ્રાણુ માહુરારે, અશ વિના અકળાય; 
ઘરના કડ મરતો નથીરે, તતે બેશી રહેતાં શું થાય. ઘડપણુ૦ ૪ 
દીકરા તા જૂજવા થયારે, વહુએા દે છે ગાળ; 
રીકરીએ ને જમાઈ લઈ ગયારે,હુવ ઘડપણુના શારે હાલ. ઘડપણુ૦ પ 
નવ નાડો જૂજવી પડીને, આવી પહોંચ્યો કાળા; 
બૈરાં છોકરાં ફ્ટફ્ટ કરેરે, નાનાં ખાળક “દે છે ગાળ. ધડપણુ૦ ૬ 
અંતકાળે વળા આવીઆરે) રીકરા પધાર્યા દ્રાર; 
પાંસળીએથી વાંસળીરે, પછી છોડીને આપી બા'ર. ઘડપણુ૦ ૭ 
એવું સાંભળી પ્રભુ ભન્નેરે, સાંભરનને જગનાથ;$ , 
પરઉપકા૨ છ્ીધે પામશેરે, ગણ ઝાય નરચ્ૈચો દાસ. ઘડપણ૦ ૮ _ 


“- -“--ૂકન્નક-* ન -------.ૂ ------- “કૂ 


* પંદરસેં પહેરાસણી તે ૬૬ મભ્ીસા, ઉનમાસિક, ત્રિમાક્ષિક, ઉનષાણ્માસિક ઉનાબ્બ્રિક. 
[ મૂળમાં પાધર છે.  પા૦ “હવાલ,.” દૃ. ડા. $ પાડે. “જગવાસ” ૬. ડા. 
8 


૪૯૪ નરસ સેહેતા કુત 


પદ ૬૨ સું-રાગ સારેગ,* 
ચંદની રાત કેસરીયા તારા ૨, પોઠી ભરવા ચાલ્યા વણુઝારા રૈ. 
વણુઝારે આડત કીધી ૨, કાયા નગરી ઇજારે દ્રીધી રે. 
દાણી દાણુ ઘટે તે લેન્નેરે, પોટી હુમારા જાવા દેજે રે. 
જેવા વાડીના ઝુલાં* મરવા રે, તેવા પોડી હુમારે ભરવા રે. 
ભલે મલીયા ભલે મલીયા રે, તારા ગુણ! ધ જાચે કલીયા રે. 
મહેતા નરસૈંયાના સ્વામી રે, સર્વે ગોપીએ આનંદ પામી રે, 
પદ ૬૩ સું? 
જે મુળ હુરિની ભક્તિ ન સાધી,તે અપરાધી જીવ કશારે; 
ભૂતળા ભાર ભરે શબ સરખા, જીવતડાં નર નરકે વસ્ચારે. વૃ 
જે જન હુરિને રંગે રતો, લેશે હુસ્તિં નામ રે, 
સકળ પદારથ હોય તે તે, પામે વૈકુઠ ધામ રે. ર 
મુષ્યુ ભજી ભજે ભૂદરને, લંપટ લોભ વિસારી રે) 
પુરણુ રુપ પુરુષોત્તમ પામે, ધન તે નર ને નારી રે. 3 
મનને] મેલ તજી મળીયે તો; ખુષ્ણુતણ રસ માણે ર; 
ભણે નરચૈંચો લુલ્યાં હીંડે, મુષ્ણુ વના નવ જાણે રે, ૪ 
પદ ૬૪ સુ.* 
જાય છે જુવાની, તારી જાય છે જુવાની; 
હુરિના ભજન વિના જાય છે જુવાની. 
કાયા તારી કંચન જેવી, મોતી જેવા પાણી; 


પ્રખર 


કે. 


સુવા કેડે ખાળી સ્રુક્શે, ઉડી જાશે કા'ની. જાય છે. 
જાતી રે'શે જુવાની ને, પછી થારે હાની; 
છાના માના જમડા આવશે, લેઈ જાશે તાણી. જાય છે. 
માટે તમે માયા તજી, થાઓને જ્ઞાની; 
નરસૈંયાનો સ્વામી સાથો, ડુનિયા દીવાની. જાય છે. 


પદ ૬૫ સુ-રાગ વેરાવળ. 
સુખ દુઃખ મનમાં ન આણિચે, ઘટ સાથે રે ઘડિયાં; 
ટાળ્યાં તે કે!ઇનાં નવ ટળે, ર્ઘુનાથનાં જડિયાં. સુખ ડુઃખ-ટેક. 


* કમલા. ી 


ભક્તિ સાનના પદો. જલક 


નળ રાજા સરખો નર નહીં, જેની દમયંતી રાણી; 
અધેં વસત્ે વનમાં ભસ્યાં, ન મળ્યાં અન્ન ને પાણી. સુખ ડુઃખ. 
"પાંચ ન્પાંડવ સરખા ખંધવા,; જેને દ્રોપદી સણી; 
ખાર વરસ વન ભેગવ્યાં, નયણે નિદ્રા ન આણી. સુખ ડુઃખ. 
સીતા સરખી સતી નહીં, જેના રામજી સ્વામી; 
રાવણુ તેને હુરી ગયો, સતી મહા ડુઃખ પામી; સુખ દુઃખ. 
રાવણુ સરખો રાજીયો, જેની મંદોદરી રાણો; 
દશ મસ્તક છેદાઈ ગયાં, બધી લકા લુંટાણી. સુખ ડુઃખ. 
હુરિશ્ચૅદ્રરાય સતવાદિચો, તારાલોચનિ રાણી; 
તેને વિપત્તિ ખહું પડી, ભર્યા નિચ ઘેર* પાણી. સુખ દુઃખ. 
શિવજી સરખા સતા નહીં, જેની પાર્વતી રાણી; 
ભોળવાયા ભીલડી થક્ટી, તપમાં ખામી ગણુાણુીં. સુખ ટુઃખ. 
સર્જ દેવને જ્યારે ભિડ પડી, સમર્યા અંતરજામી; 
ભાવટ] ભાંગી ભૂષરે, મહેતા નરર્સૈને સ્વામી. સુખ ડુઃખ. 
પદ ૬૬ સું* 
તારી ફ્રેમ કરી પૂજા કરું, શ્રીકુષ્ણુ કરુણાનિધી, અકલ આનંદ કૅલ્ચે। ન જાચે; 
સ્થાવર જંગમ વિશ્વવ્યાપી રહ્યો, કૈશવા કંડીયે કેમ સમાએ. તા. જ 
ખાર મેઘે ફરી, સ્નાન શ્રીપતિ કયા, શંખની ધારે હુરિ કરેસ રીઝયા; 
એગણુ પંચાશ તુને વાયુ વંજન કરે, સૂક્ષ્મ વાયુ તુને ફેમ ગમી જા. તા. ૨ 
સૂરજ સ્પે કરી, ત્રણુ ત્રિભોવન તપ્યાં, ચંદ્રરુૂપે કરી અમૃત ઠોાયા; 
મેઘ જપે કરી, વરશે રે વિડૂલા, વાયુ સ્‍છપે કરીને વધાર્યો. તા. ૩ 
અરાઢ ભાર વનસ્પતિ, હરનિશ પીમળે, માળી તે પાંતરો શીરે લાવે; 
ચુવા ચંદન કરો પ્રજ્નુ તુને પૂજીએ, અંગના બેહુકની તુલ્ય ના'વે. તા. ૪ 
તારે નિત નિત અવનવા, નેવેદ કમળા કરે, સૂક્મ નેવેદ કેમ તુલ્ય આવે; 
ભણે નરસૈંચો, જેને મુષ્ણુ રસ ચાખિચે, ષુનરપી માતને ગર્ભ ના'વે. તા. પ 


કૃ 


જક 





૦૦૦૦. ન્ન 


* પાર “પરધઘેર.” ,  ભાવટ-જંજળ, વિપત્તિ. 


પરિશિછ. 


૦---કે--સ-ફન--- 

પદ ૬ લું-રાગ વસંત* 
ગાળ કે।!ઈને નવ દિજે મારા વહાલા, ગાળ કોઈને નવ દીજે; 
હુર ગોરી ને તુંરે શામળિચો, આલિંગ્રમે અંગ કાળી થાચે; ગાળ. 
મારા ઘરમાં પીંડારી માંડે, નાગરડે નખ લાગે; 
અમ ઘેર નાવલીઓરે ખંતી, સાચા ઉત્તર માગે. ગાળ. 
અમ ઘેર નણુરી છે અદેખી, હેવા નેતી હૌંડે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી કહું તુજને, સાસરિચે નહે તેડે. ગાળ. 

પદ ૨ જું-રાગ વસંત** 
હુવે કેમ વસીચે શ્રો વૃન્દાવનમાં, લૂટાલૂટ મંડાણી; 
નંદતણોા! નાનડીઓ નરહરી, થઇ બેઠો છે દાણી. હુવે. 
એકનું ઢોળે ને એકનું ફોડે, એકનું મહિ માથેશ્રી પાડે; 
એકને તો વહાલે અણુઘટ બોલે, એકને તો વઢાડે.. હવે, 
એકને આપે ચીર પાટી,[ એકને આપે ચોળી; 


એડને વહાલે ધક્કા જ મારે, એકને નાંખે હોળી. હુવે. 
સકળ સૈયરો ટોળે મળિને, રમવા ભમરભેોળી; 
નરસૈંયાચો સ્વામી નવલ રંગીલો, તે રમે છે હોળો. હુવે. 


પદ ૩ જીું-રાગ વસંત. 
ગુલાલે વધાવે રે ગોપી ગુલાલે વધાવે, 
સુંદર શામલીએ। મન લાવે રે; 
જસુનાજી વીરે મોહુત વ.સક્ી બજાવે રે, 
લટકલી રાધે ખાંહાલડતી આવે ર. ગુલાલે. 
તાલ મૃદંગ વજાડે વિનતા, લલિત રાગ આલાપે રે; 
રુમઝુમ રુમજીંમ નાચે સુંદરી, વાહાલાજીને ગતીઓ દેખાવે રે, ગુલાલે. 
મંગલ ગાએ માનુની ત્યાં, નરસૈંયો સંગ સોહુાવે ૨; 
પ્રથમ વસંત પંચમી. પુજા, હેત કરીને લાડ લડાવે ૨ર, ગુલાલે. 


“ન મ્ક્---------- ક 





સ્ક ક્જ્જ્ઝનન---------ૂન-ન્-----ૂનૂ્ક 





ક્્ન -ૂ------- 


* તૃસંતના પદ ૬૫ ની સાથે એની કેટલીક કડી નળતી જ છે.  પા૦ “એકને 
કટાક્ષે પાડે.” [ પા૦ “ચીર ચરણા.” 


પરિશિછ. ૪૯છ 


પદ ૪ શું-રાગ વસંત? 

રસભર રંગતણા ૨ ઝાકમઝોલ, હોલી રસે રસાલી; 

કેસર ચૈદન વાહુલાજીને છાંટે, ધાઈ ધાઈ ત્રજ બાળી. 

અખીર ગુલાલ અગર રસ કુમકુમ, ઉછાળે વ્રજ નારી; 

કેલી કલા રસ શ્યૂમ મનેોહુર, સ્વામિનીજી અતિશ કુમારી. 

હારી કેહુ કે જીતી કોહુ સખીજન, લે।પી લાજ શા કાજે; 

નરસૈંયાચા સ્વામીની ફ્રોડા, જે બોલું તે છાજે. 

પદ પ સુ-રાગ વસંત. ' 

ચાલો જેવા જઇએ ગોકુળમાં, ગુણુવંત આંબો મોરે; 

જાદવઝુળે વસુદેવે વાવ્યો, ફૂટ્યો નંદને ઘેર અંકોરે, ચાલે. 

પય પાન જશેદાજીએ સિંચ્યું, તે આંબા સફળે ફળિયે; 

સોળ સહસ કોકિલા કલેવર, ત્રિભોવન છાંય ધરી રહ્યો. ચાલે. 

અંખરીષ પ્રદ્ધદાદ વિભીષણુ ને અજે આંબો વેડ્યો; 

નરસૈયાનો સ્વામી ભલે મળિયો, જે વિશ્વ સ્પે વ્યાપ્યો. ચાલે. 

પદ ૬ ડુગાહડોળે-રાગ કાલેરે।. 
હું રંગરાતી ને છું મદલાતી, શામળિયા સંગ હીંચું ૨, 
કોડ ભયોં અતિ કુવર નંદનો, આલિંગન દેઈ સીંચું ૨. હું રંગરાતી. 
હીંડોળે હિંચે મારો વાહુલેો; હિંચંતાં કેલિ કીજે ર; 
ઘુમરડી ઘુમાવે ગોકુલપતિ, લહાવો લડસડ લીજે રે. હું રંગરાતી. 
અલ જઈએ અલવેસર સાથે, વિલસત જમના ર્સાંમું ૨; 
લહરી લેહાં અંગ સમાગમ, અધરપાન કીધું છાનું ૨. હું રંગરાતી. 
હિંડોળે ટુલરાવું તમને, હેતે કરીયે ગાઉ રે; 
નરસૈયાચા સ્વામી સંગે રમતાં, કાનજીને કંઠે વિંટાઉં રે, હું રંગરાતી. 
પદ ૭ સું-હિંડાળો-રાગ કાલેરે* 

એ દિસે સખી મેહ્લો આવે, નાવ્યા મારા નાથ વિદેશી રે; 
અનંગ આહેડીએ ધનુષ્ય ચઢાવ્યું, અએ અખળાની પેર કેશી રે. એ દિસે, 
ઘન અતિ ગાજે ને વીજ” ઝબૂકે, મેહ્લીએ ઝડ માંડી ર; 
નગણા નાથને શું કર્ટીએ સારી બેહુની, આણે અવસરે ગયો છાંડીરે, એ હિસે. 
૩ર 


૪લ્૮ નરરાસહું સેહેતા ફુત 


આગે દિન દોણહૅલડા નીગમતા, દાટ્ટર સેર ખીવરાવે ૨; 

વિરડણિયો વાહે જેમ ચાત્રક, સૂતાં સાલ જગાવે રે. એ ટિસે. 

આણીપેરે જેણે હરિ ના ભજ્યારે, તે નર પશુડાં કહીએ રે; 

નરસૈંયાચા સ્વામી વિના દહાડલા, દેવને લેખે લહીએ રે, એ ટિસે. 
પદ ૮ સું-રાગ સોરઠ? મોહિની સ્વરૂપ** 

અ! નેને કોઈ ઉભીરે, આળસ સોડે. ટેક. 
ખાંચે ખાજુબંધ બેરખા પુંચી, મનડું મોહ્યું છે એને મોહે; આ નેને. 
ઝાંઝર ઝમકે ને વિછુવા ઠંમકે, ડિંડે છે વાંકે અંબાડે; આ નેને. 
સોત્રણુ ઝારી તે અતિરે સમારી, માંહી નીર ગંગાદક તોલે; આ જેને. 
નર્સૈંયાને પાણી પાવાને કારણ, હરજી પધાર્યા કેડે; આ જેને. 

પદ હ સું? 
સોહ્યા સોહ્યા સુનિવરરાયારે, ગોરી તારે તાજુંડે; 
સપ સ્વરુપ કળ્યું નવ જાયે, મેં તો જાણી છે ઈશ્વરી માયારે. ગોરી. 
રુમઝુમ રુમઝુમ નેપૂર ખાજે, પાવલે તે ચીર અતિ ચાંપેરે 
ઘુંઘટમાં સુખ એણીપેર શેભે, મોટા જ્રુનીજનનાં મન કાંપેરે;ડ ગોરી. 
ગોરુંશું વદન ને ગળસ્થળ ઝળકે, ઉપર દામણી લળફેરે; 
સાછીડાની કેર એણીપેરે શોભે, જાણે ગગનમાં વીજળી ચળકેરે, ગોરી. 
વશીકરણુ વેણુ તમે કયાંરે ગુંથાવી, સુંદરી શણુગટવાળીરે; 
આ ચોળી તમે ક્યાં શીવડાવી, જેને મોહી છે ત્રજની નારીરે, ગોરી. 
ચંચળ ટૃષ્ટે ચોદેશ ન્યાળે, માંહી મદનનો ચાળેરે; 
નરસૈંયાચોા। સ્વામી જેવા સરિખડો, કે!ઇ એ સુંદરીતું વદન નિહાળારે, ગોરી. 





* આ અને એવી નીચેના ત્રણુ પદોનો સંદર્ભ નેતાં એમ લાગે છે કે, આ ચાર પદ હાર- 
સમાનાં હોવાં નનેઇએ. દંતકથા છે કે, રાય મંડલિકે મેહેતાને ભગવાન સ્વહસ્તે પોતાની કંડમાળા 
આરેપે તહિ ચાં સૂધી સભા સ્થાન છોડવાની સતાઈ કરી હતી. સેહેતાએ આ ઉપરથી ભગ- 
વાનને અનેક પ્રકારે વિનવવાતું રાર કછુ, ત્યારે અધવચમાં મેહેતાને કઠે શેષ પડ્યો, અને હરિગુણ 
ગાવામાં તેથી અડચણુ થવા લાગી. તે વારે તેની પાસે કોઈ નિજજન હતું નહિ કે, જે એને તુરત 
પાણી પાચ, અને પ્રાર્થના કરવાનો પ્રવાહુ અસ્ખલિત રહે. ભક્તવત્સલ ભગવાન, ભક્તની ભીડ 
જણી, પોતે માહિની-સખીનું સ્વરૂપ ધારણુ કરી, સભામાં બેંડેલા સર્વને પાતાના તેજમાં આંછ 
નાંખી, મેહેતાને પાણી પાઇને તુરત અંતધ્યોન થઈ ગયા હદ્વા. # 


પરિશિષ્ટ. 


૫૬ ૨૦ સેં. _ 
“હેરી આવ્યા છે નારીના વેશેરે, એને કોઈ જુવોરે; 
શિવ ખ્રહ્ધા જેનું ધ્યાન ધરે છે, તેને જેઇ જેઈ દુઃખડાં ખુવોરે. 
બંધવ એને તત્ક્ષણુ ઉઠયો, આવ્યો મંદિર નણીરે; 
રતનખાઈઇ ઘણું વ્યાકુળ ફૂરે છે, તમે લ્યોને સેહેતા જળ પાણીરે. 
પરમેશ્વરે પુત્રો કરી જાણી, સભા મધ્ય આણીરે; 
અંતર્ધ્યાન થચેો! અલબેલો, વાત સહુકોએ જાણીરે, 
જેજેકાર થયો જગમાંહી, હુરખ વાધ્યો છે હુઈએરે; 


એતે. 
એને. 
એને. 


નરસૈંયાચો સ્વામી ભલે મળીયે, એનાં ચરણુ કમળ ચિત્ત લઈએરે. એને. 


પદ ૬૨૧ સુ. 
આ શે ચતુરાનાં ચિત્તને ચાળારે, એને કેઈ ન્યાળોરે, 
ઠ્હ્માએતો નથી ઘડી ભામિની, એ તો આપે બનીને આવીરે. 
ત્રણુ લોકનું તેજ તારુણી, એ તો છખી છખિલે ખનાવીરે. 
ઘડ્યું ઘરેણું એનેરે હાથે, હાથે ભરી છે ચોળીરે; 
સાછીડે ભાત નવ નારી કુજરની, કસુંબાના રંગમાં બોળીરે. 
વાસ પુરયો એણે વૃંદાવનમાં, ગોવરધન થકી આવેરે; 
એ નારીની જાત જે ફો જાણે, તેનો ફેરે ફોવેરે. 
કહીએ છીએ પણુ કદ્યું ન માને, એ તો નારી નહિ ગીરધારીરે; 
ખ્રહ્મા ઈન્દ્ર રોષ સારદા, એના ચરણુતણા અધિકારીરે, 
અતર હેત પોતાનું જાણી, એ તો આવે છે અંતરજામીરે; 
વ્યભિચાર મૂકી જીઓ વિચારી, એ તો નરસૈંયાચો સ્વાસીરે. 


પદ ૧૨ સું-તસિહજન્મ. 
ગાજે ગગન ધરા અતિ ધ્રજે, પરછડે પર્વત પડીયા રે; 


હિરણ્યકશ્યપ સિપૂને વિડારવા, શ્રી નૃસિંહુજી કેપે ચઢીયારે, 
ભક્તતણાં દુઃખ દહન કરવા, સંધ્યા સમે હુવા સ્થંભ ફેટરે; 


ઉગ્રરપ ત્યાં પ્રગટચું પ્રેટું, પડ પડીને હુરિ દીધી દોટરે, 
વદન વિકાશ હાસ બગાઈ, સિંહુ સ્વરૂપે કીધો સાદરે; 
દશ દિશ દિરૂાપાલ ડોલિયા, સમ્ુદ્દે મૂડી મરજાદરે. 


ટેક, 
એને. 


' એને. 


એને. 
એને. 
એને. 


રૃ 
૨ 


પ 


૫૦૦ નરરાસહુ સેહૅતા કૃત 


દાઢ કેડકડે ડ્ૂરિજન ઉપર, નેત્રે પાવક પરજલેરે; 
સોળે સાંધા કીધા જુજવા, આંતરમાલા લઈ ઘાલેરે. દ 
અમર કોટી તેત્રીસ મલ્યા, વ્યાં જાણું કરશે કલ્પાંતરે; 
વિકટ રૂપ સંતોખો હુરિ, કપટ કમળા દેખી કંપાતરે, પૃ 
કેશવ ક્રેધ મૂફે। કરુણા કરી, પ્રહ્ધાદ જઇને લાગ્યો પાચેરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી શ્રી નરસિંહુરૂપ, સમાયુ ત્રિછ્ુવનમાંચેરે. €£ 
શદ 1૧૩ સું. 
ભોળા ભોળા શંભુ તમને, વિશ્વ વખાણે ૨; 
મૂછાની વાતો તમારો, કૈૌઈ નવ જાણે રે. રેક. 
નેગીદ્રપણું શિવજી, તમારું મેં જાણ્યું ર; 
જટામાં ધાલીને શિવજી, આ કયાંથી આણ્યું રે? ભેોળા૦ 
કોઇ લાવે કેડે ઘાલી, કોઈ લાવે હાથે ઝાલો રે; 
માથામાં ઘાલીને શીવજી, કયાંથાં* તમે આંણી રે. * ભેોળા૦ 
પીળી પટોળી ને, અંગે છે ગોરી રે; 
સીદનૅ છૂપાવો શિવજી, છતી થઈ છે ચોરી ર. ભેોળા૦ 
નારે માનો તો શિવજી, જટાએ।  છેોડાવું ર; 
જટામાંથી નીકળે તો, કફૂરી ના બોલાવું રૈ 
ભભુત ચાળીને શિવજી, વાળ્યો આડો આંક ર; 
એવાં એવાં લક્ષણે, પાણી ના પાઉં ટાંક ર. ભેોળાન 
આકડો ધંતૃરા શિવજી, વિજયાના ભેગી ર; 
મહેતા નરસૈયાના સ્વામો, તમે જૂના છો નેગી ર. ભેોળા૦ 
પદ જ૪ સુ. રી 
ટળતો। ટળતેો હીંડીશ મારે, આલિગન દીધા વિના કંગ્રમ સરેરે; 
આગે અમ ઘર નણુદલ જુઠી, ઉઠીને અદેખી હેરે ર્‌. 
સાસુ સસરો માત પીતારે, જે બોલે તે સહીએ રે; 
પૂર્વે એશું અનુભવ છેરે, તો મૂકી ક્યમ જઈએ રે. 
એ રસ જાણે જવલ્લોરે જગી, કે વળી સ્ુનિવર જાણે ૨; 


* પાટ “આવો તસે?” 1 આ પદની છેલી કડી રાંગારમાળાના પટ્ટ ૭ ની છેલ કડી 
સાથે મળતી છે. ી 


ભોળી।૦ 


પરિશિણ. ૫૦૧ 


શુક સનકાદિક નારદ જાશે, જેને વેદ વખાણે ર. 
એ રસ જાણે વ્રજનીરે નારી, કૈ શુકદેવે પીધો ર૨; 
ઉગરતે! રસ ઢળતો હ્તો, નરસૈંયાએ ઝોંટીને લીધો રે. 
પદ ૧૫ સું-રાગ સાસેરી* 
કુષ્ણુ કુષ્ણુ સહું કહેશાં, પણુ અમો ગાવાળીડો સહુ ક્હેશાંરે; 
જો તું અમશાં આશ કરશ તાં, જઇ મથુરામાં રહેશાંરે, કુષ્ણ૦ ૧ 
અમ આગળ આવી આવીને, સહાસોટાઈ ભાખારે; 
લાજે નહીં મનમાં તાહુરે, આગમ તારું મોસાળ જંખાંરે, મુષ્ણુ૦ ૨ 
કાનજી કાળા થા કીકલડો, છેકરો છાશ પીયતાંરે; 
હાથે સહાઈ હુકલાવતાં, તાંહુરે ખ।0ાપ ખાહુડો ખીહુતાંરે, મુષ્ણુ૦ ૩ 
સકળ વિશ્વ સહુ કોય જાણે, ગાયતણા ગોવાળાંરે; 
નરસૈંયાચો સ્વામિ ભલે મળીએ, પૂરણુ બ્રહ્મા દયાળાંરે, મુષ્ણુ૦ ૪ 
ક ી પદ ઉદ સુ 
વદન સકુમળ જનની જાયો, કરપલવે ગોરજ સુખલે'ચે; 
જે સુખ રીઠે રવિસુત કંપે, તે સુખ જસોદ્ટાજી રુટયાસુ ચંપે. વદ્દત૦ 
જે સુખ નિગમ અગમ કરી ગાચે, તેસુખ જશેોદાએ પાન કરી પાચે;' 
ચેગીયા ધ્યાન ધરે નહીં પાવે, તે આહિરડા ઘેર અલવે આવે. વદત૦ 
અનેક યજ્ઞ કરે તૃત ન થાચે, તે ગોવાળાં માંહે કરમલડોરે ખાચે; 
ભણે નરસૈંચો એટલુંરે માગું, સુખડું જોઇ નઈ ચરણેરે લાગું. વદન૦ 
પદ ૧૭ સું? 
આ નેની તારા પુત્ર કેરાં પગલાંરે; 
.નાસંતાં નાનડીચે ભરીયાં, મોઢાં મોટાં ડગલાંરે, ૧ 
સીંકેથી શીપરે મહીસુ, મહી ઊતારી લીધુંરે;* 
માખણુ લઇસુખ માહિ સેવ્યું, બીજુંઢોળી રીધુરે, ૨ 
ભાજન તો ભાંજીને મેલ્યાં, કોણુ આગળ જઇ કહીચેરે; 
સુતાં બાળક જગાડીયાં, મનમાં જણી રહીયેરે, ૩ 
સાન કરતાં શામળીચે। આવ્યો, ગોપી જુલી ભૂવન પોતાનુંરે; 
ભણે નરસૈચો! ચાલી ન શકે,' હ્યું હીર હેયાનુંરે. ૪ 
* સૌંકા ઉપરથી કેઈ રીતે “મહીસુ' દહીતા વાસણુમાંથી દહી ઉતારી લીધું. 


૫૦૨ નરાસિહુ મહેતા મૃત 


પદ ૧૮ સું. 
આજ સખી આનંદે વહાલે આવી સાસું જેયુંરે; 
મેં ઉઠી હુળવે ઉર લીધો, મરકલડે મન સૌદ્યુરે. ૧ 
ફુધ કથ્યું હતું મંદિરમાં, સાકર સરસ આપ્યુંરે; 
સુંદિર વદન નિહાળી ન્ેતાં, વારિયું* અમિ તાં આપુંરે. ર૨ 
ઉજમભરાં થઈ હીંડું ખાઈરે, શામળીચે। આપું આવેરે; 
મંગળ ગાતી'તૃસ ન થાઊં, ભામણુડાં લેતી ભાવેરે. ૩ 
પ્રેમ ધરીને મારા પીચુને, શણુગારે સોહાવુંરે; 
ભણે નરસૈચૌ સુક્તારૂ્‌ળાના, હાર લઈ પેરાવુંરે. ૪ 
પદ શહ સું. 
લાવો લાવો ઠૅગારાને ઘેર, ધૂતારાને લાવે રે. 
ઠંગવા ગયાતા સગાળશા ઘેર, ચેલૈયો ખવડાગ્ચે ૨; 
અભિમન્યું ચકાવે માયો, હાંરે તમે ઉત્તરાને રેંડાપા આલ્યો ૨. ઠગારાને૦ 
તમે ઠૅગવા ગયાતા ખલીને દ્વારે, વામનરૂપ ધર્યું મહારાજે ર; 
ઉંઠ1 કદમ અવની રે યાચી, હાંરે તમે ખલીને ચાંપ્યો પાતાલે ૨, ઠગારાને૦ 
તેલ કઢાય સુધન્વાને રાખ્યો, ને જશ જગતમાં વધાયો ૨; 
અર્જીન કેરા સારથી થઇને, હાંરે તમે અંતે સુધન્વાને માર્યો ૨, ઠગારાને૦ 
ગાઈપકા કેરી વિનતિ ૨, તમે માની લ્યો નિર્ધાર રે; 
નરસૈયાના સ્વામીને શું કહીયે, હાંરે પ્રભુ નહિ આવે ગોકુળને દ્વારરે, ઠેગારાને 
પદ ર૦ સે. 
વાતલડીને કરતાંરે, વહાણું વાહી ગયુંરે; વાતલડી, ટેક. 
મહીડુ મથ્વાને ઉઠી જશેોદ્દા રાણી; 
વિસાસોા ખવડાવવા ઉઠ્યા સારંગપાણીઃ વાત૦ 
રત્નાગર જાણે રે સ્ુજમાં રત્ન નથી; 
ઠોલોસમાલે કાલોધેલે શું કરશે મથી. વાત૦ 
મેરુ જણ્‌ ૨ હું તો ચોદશ ગાંઠયો; 
હાવે નવ ર્વેચો કરશે, જાઉં ૨ નાઠો. વાત૦ 


દપ 
ખો 


* “વારિયું”-વારી જડું. ર સાડાત્રણ્‌. 


હ હ 


પરિશિષ. 


વાસુષ્ઠી જાણે રે, મારી શી વલે થારી; 
હાવે મારું નેસ કરશે તો જીવડો જાશે, વાત૦ 
મહાદેવ જાણે રે, મારી શી વલે થારે; 
હાવેનું હળાહુળી વિખ કેમ રે પીવાશે. વાત૦ 
દેવતાએ જાણ્યું જે અમૃત પારે; 
ભણે દ્રરસૈયો ફુલની વૃષ્ટિ થાશે. વાત૦ 
પદ ૨૧ સું, 
આવો અમારે દેશડે, મીઠા મોહન માવા; 


પ૦૦ 


દૃહિં દુધ ને વળી ઘૃત ઘણું, ખીરમાં ખાંડ ખાવા. આવે... 


રસોઇ કરી ભાતભાતની, કાહુન તારે કાજે; 


પ્રિતમ પ્રીતે પધારીયે, છુપા કરીને આજે. આવે. 


ગંગાજળ મેં તો ગરમ કર્યું, નાથ તારે નાહાવા; 


આણું પિતાંબર પહેરવા, ચાલની પ્રસાદ ખાવા, આવે. 


અરજ સુણી અલબેલડો, પ્રેમે આવ્યો છે ધાઈ; 


ગાપીએ દેખી ઘેલી થઈ, અતિ મન હુરખાઈઇ. આવે. 


ભાવેથી ભોજન જમાડીયાં, ખીડી પાનની દીધી; 


ઘણા દિવસની ગોઠડી, કાહુન આગળ જ્ડીધી. આવે. 


પ્રેમની સાંકળે ખાંધીઆ, હુવે નહિ દેઉં જાવા; 


નરસૈંયાચા સ્વામી શામળા, ચાલો ગાોઝુલ ગાવા, આવે।. 


પદ ૨૨ સુ? 
એક ગમે ગોપીનો વહાલે, અવર ખીનાનું મારે કામ કશું; 
ખાપતણા સમ ખાઈને કહું છું, નંદલાલ * વસે ગામ વસું. 
શામળિયે! સુંદિરિવર સજની, તેને દેખી મારું મન વિલસું; 
એને મૂકી જે બિજાને ભજશે, તેનું કાળે લાળે* કરમ ઘસું, 
છેલછબીલો ને છોગાળા, ગોડઠૅડિયાળા ગુણુ ભંડાર; 
નરસૈંયાના સ્વાસી શામળિયો, વેષ્ણુવ જન કેરો આધાર. 


* લાળન્થીઆળોા-કોલસો. 





એક, 
એક. 


એક. 


૫૦૪ નરાસહે સહેવા કૃત 


પદ ૨૩ સું? 
હળવે હુળવે હુળવે હુરજી,* મારે મંદિરે આવ્યારે; 
સાટે મોટે મોટે મેં તો, સોતીડે વધાવ્યારે, હેળવે. 
કોધું કીધું કીધું સ્ુજને, કાંધક કામણુ કોધુંરે; 
લીધું લીધું લીધું મારું, ચિતડું ચોરી લીધુંરે. હુળીવે. 
જાગી જાગી જાગી હું તો, હુરિ સ્રુખ નવા ગીર; 
ક ન ભાગી ય. જ ક પ હેળવે. 
લી ફૂલી ફૂલી હ તો, હુરિઝ્િખ જેઇને રૂલીરે; 
વી લી ક મારા, ધરનેો ધંધે હીર હેળીવે. 
પાસી પામી પામી હું તો, મહા પદવીને પામીરે; 
મળિયો મળિયો મળિયો મેહેતા, નરચૈંયાચા સ્વામીરે, હળવે. 
પદ ર૪ સું. 
હે આજ સખીરે શ્રી વંદાવનમાં, મધરાતે સોરલી વાગી રે; 
સુણુતાંરે ચીત હુર્યા મારી સજની, ભર નીદ્રામાંથી હું જાગી ૨, હે૦ 
હે જાગ્રત સ્વપન સષુપતિ તુરીયા, ઉનમીએ તાલી લાગી રૈ; 
ત્રિગુણુ રહીત થયું મન મારું; કામવાસના તાંઢાં ભાગી ૨, હેન 
ઈજમ જમ દ્રણ્ પડે મારી સજની, તમ તમ તાણી સોહુતી ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામીની લીલા, હુરખે હીડું હું નેતી નેતી ૨, હેન 
પદ રપ સું-રાગ સિછુડો? 
ત્રજતણી વાડીમાં ગિરિતિણી ઝાડીમાં, લાડી ખ્રણુભાનની ગઈતી રમવા; 
કામી જે કાનજી ખણી ઠેણી વાનજી, સાન સંભારીને ગયેરરે મળવા. 
ટ્ૂરથી દેખિચો નટવર પેખિયથો, લેખી લક્ષણુવંત મન સોહી; 
નટવર નાગરો ખુદ્ધિનો સ્રાગરો, ઘર તજી આવિચો નેઈ સોઈ. 
કાર્ય સરશે નહિ ની હું કહું સહી, કહીં તક ભૂલિચો નાથ કાળા; 
ઘેર સ્રુજ માવડી નિવ્ય કરે રાવડી, આવડી વાર ડયાં ગઈતી ખાળા. 
અસ ઉત્તરશો દીજીએ અખળા ઘણું ખીજીએ, રીજીએ વળી જ્યારે સુખ જેઈએ; 
નાથ કહો કયમ કરું જનનીથી હું ડરું) વરું વર આપને કેઇ સોઈએ. 


“-કન્‍૦નકતાઆનરનાજા-સખનાનક.લડ.. નજરના: કપછાત-૦૦૦૦.ન૭૦૦૦૦૦-થાન૦૦૦--..-૦-૦૦-ન૦--નનન૦ટૂ૦૪૦૦ણતયભ૦--૦-૦૦૦૦---- -- ડાક ૦૦૦-૦-૦૦------૦નનચતમન 


તો, સહુવી ટાળી શૂલીરે,” એવે! પાઠ છે. 


પરિશિઇ. ૫૦૫ 


દુઃખ અખળાતણું લાગ્કું મતમાં ઘણું, ખન્જ્ું દીનરુપ દયાળ ફેર; 
નરસૈંયાના નાથ જે બોલ્યો નડી હાથ તે, સાથ મારે કરે ડુઃખ ફ્રેડું. 


પદ ૨૨ સું-રાગ બીલાવર,. ' 
આજ મારાં નયણાં સફળ થયાં, નનેયા નાથને નરખી; 
સુંદરવર નિહાળીને, મારા હેડામાં ટુરખી, આજ. 
જેવું મારા મનમાં હતું, વેવું વહાલે ૨ કીધું; 
પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા, આવી આલિંગન દીધું, આજ. 
વહાલો મારો વિહારિયો, હુરિને જાવા ન દીજે; 
હાથ થકી નવ મૂડીએ, અંતરગક લીજે. આજ. 
શિવ ખ્રહ્દાદિક મહાઝુનિ, તેને ધ્યાને ન આવે; ન 
ધન્ય ભાગ્ય ત્રજનારનું, વાઢુલે લાડ લડાવે. આજ. 
શ્યામા સંગે શ્યામજી રમે, મધુરે સ્વર ગાજે; 
સૂર પૂરે સહુ સુંદરી, અતિ આનંદ રાજે. આજ. 
ધન્ય ધન્ય તે વૃજવાસીને, ધન્ય જસ્નુના તીર; 
ધન્ય ધન્ય ભાગ્ય એ ભૂમિનું, રાસ રસ્યો બળવીરર આજ. 
સુર ખ્રહ્યાદિક મંહાસુનિ, શોભા નેવાને આવે; * 
પુષ્પવૃછિ ત્યાં થઈ રહી, નરસૈંચો પ્રેઝે વધાવે આજ. 
પદ ૨૭ સું-રાગ કેદારે. 
એરા એરેોરે ગિરિધિર આવ્યની ઓરે,નેઉં તારા ઓલીડાનો તોરે; 
તારે કઠે આરેપું હાર મોરો રે, મીઠી મોરલી વજાડી ચિત્તચારોારે. એ।૦ 
મારું મંદિર અતિ રહિયાછીં રે, રાહતો રજની રંગભેર ગાછીં ૨; 
મારી પલક ના પાછી વાળું રે, હું તો ષુલડે સેજ સમારું રે. ગમ૦ 
મને મળીયે કોહટિક કામી ર્‌, મારે વિર્ઠ્ની વેદના વામી ર; 
હું તો રહી છું ઘણું શીર નામી રે,મને મળિયો નરસૈંયાના સ્વામીર, એ૦ 
પદ ૨૮ સું-રાગ કૅદારે 
જોયો નેચો જડુવર જેચે રે, તારા ડંડનો હાર ક્યાં ખોચે ર; 
તને કેઈ છખીલીએ છોયેો ૨, તું તો પરૃનારીને સોહ્યો રે, જેચે.. 
તારા અધુર તળે પડ્યો ખાડુ રે, તને 'ખૂંચ્યો છે નથનીને દાંડા રે; 
તું તો ગોર ફીટીને થયો માંડોર, એવી પૂર્ત વિદ્યા તસે છાંડોરે, જેચે।. 


પ૦૬ નરરાસહુ સેહેશા જૃત 


તું તો નટવો થઇને નાચ્યા ૨, તું તો જાચક થઇને જાચ્ચો ૨; 

તું તો કેઈ સખીને મન ગાશ્ચેર,* નરસૈંચો રંગભેર રાચ્યો રે, જેચેો. 
પદ ર૯ સું. ા 

ફેરુંછું રે માથે નાખી છેડો, લાગ્યોરે મને નટવર શું નેડો. ટેક. 

સૌકે રે કહી કહી શું કરશે, લજ્જારે મેલી શંકા કેની ધરશે; 


સ્વાંગ સજીઆ ભસી ભસીને મરશે, લાગ્યોરે. 

જન્સ્યુંર તે તો સર્વે જાવાતું, તેને ૨ કીધે શું છે થાવાનું; 

માથે ૨ મેહુણું અવિચળ માવાનું, લાગ્યોરે. 

સવે સુખ વિષયનું 'વિસરિચે, ધીરે ધીરે પ્રભુ પાલવ ધરિયે; 

નરસૈયાના સ્વામીને વરિચે, લાગ્યોરે.. 
પદ ૩૦ સુ 


આવો રે આવે સુંદરવર એરા, માથે રે સોહિયે ફૂલડાંનાં તોરા; આન 
મારું રે મન સોનેરી પટકે, સોદ્યુંરે તારા હાથતણે દ્લટકે; આ૦ 
લીલવટ તિલક બન્યું કાજુ, મોહીરે તારા હાથ તણા ખાજું; આન 
મારું મન સોનેરી ડસે, વહાલો રે મારો વળી વળી હસે; આન 
ભલે રે મળ્યો નરસૈનો સ્વામી, ગોપીઓરે આનંદ સુખ પામી; આન 
પદ ૩૨ અુ. 
નેડો૨ લાગ્યો નંદના કુવર સાથે, વેચાણાં હુરિવરને હુ!થે. ટેક, 
અસેરે ગયાતાં જળ જસુના પાણી, પાળેરે ઉભો કાનુડો દાણી. વે૦ 
કાનાને માથે સ્ુગટની ટોપી, નેવારે મળી ત્રજતણી ગોપી. વેન 
કાનાની કેડે કસુંબલ પટકે,, સોહીરે તારા હાથ તણુ! લટકે. વેન 
વાટકડીમાં ગાવલડી દો'તાં, વાહુલારે તારી વાટલડી નેતાં. વેન 
ભલેરે મળ્યો નરસૈનેો સ્વામી, ગોપીઓરે આનંદ સુખ પામી. વેન 
પદ ૩૨ સુ 
વાચે વાચેરે દક્ષણુ ફેરા વાયરા, અખળા લહુરે જાય; 
ક્રોેયલ કરેરે ટૌકા, ઉલટ અંગે ન માય. ૧ 
આણી રીતે અનંગ જગાવીયે।, મારો પિયુડો પરદેશ; 
ચાંદલા કહેજેરે સંદેશડો: દહાડલા કેણી પેરે લેશશ ૨ 
જપાન ભમાચ્યોરે: 1 વાઢકી-ગાડી. ન મમમ ર * 


પરિશિણ. પ૦્છુ 


નવનેબન નવ અતિવ્ય, નવ રસ દ્રાખ સ્વભાવ; 
સેરા પિયુડાને જાધજાં ક્હેજાં, સુરખ કયમે ઘેર ન આવ. ૩ 
મોરા ઝુળે જુશળ કૉએ ના, તોરાં ઝુળે કશાંરે રીત; 
પરણીને મેલી ગયારે, વળતી ન લીધી તેં ચીતત ૪ 
જટલે જાયે શશિયર, તટલે કોય ન જાય; 
જિ કહ્યાં તિશ્નિ સંદેશડાં, તિ ઝુણે ન કહેવાય પ 
ચાંદલે કહ્યારે સંદેશડાં, પિયુંડાં આનાં ઘરખાર; 
કંદ્રપ દેખીને કામની, #્રીધલા સકળ શ્ઞરણુગારર € 
રદયાભ્યંતર ભીડી રાખો, લીધું આલિંગન સાર; 
કેશર ભીંનો કૅચવો;, ગળે એકાવળ હાર. છું 
જેણે જેશે ઈશ સેવને, તેશું તે સફેળા પત હોય; 
ભણે નરસૈયો પુણ્ય વના; પિયુ ન પામે કોય. ૮ 
ર પદ ૩૩ સુ. 
હાલે મન હિમાલે ગળિચે, રે એધવ માધવને મલિચે; હુરી હાલે।૦ ટેક. 


જન્મનાં તે જેગીડાં થધયે, વેણા જતર લેઇ લેધને ફૂરીચે; રે એાધવ૦ 
સામેરે ઘેર વલૂણુા વાગે, તે તો રૈ મારા હેડામાં લાગે; ર એપધવ૦ 
સામેરે ઘેર ખાલકડાં રુએ, તે તો એની નજરોમાં જૂએ; રે એધવ૦ 
પ્રભાતે તો ગાવલડી દેતાં, દોહી દૂધ ડહાનાને રે પાતાં; રે એધવન 
ભેળાંરે બેસી ભોજનીયાં જમતાં, હાવૅરે હુર શેરે નથી ગમતાં; રે એઓધવન 
ચાદશના વાવલીયા વાયા, વાઢુલેરે મારે ઉતારી માયા; રે એઆધવ૦ 
કાહુનારે તારી જાતલડી જાણી, જગતમાં કોઇનણહિ પાચે પાણી; ર એવન 
ભલે મલ્યો નરસૈના સ્વામી, ગોપી સહું આનંદને પામી; રે ઓધવન 


પદ ૩૪ સું. 
આજ આનંદ, અમતણે આંગણે, નેણુ ભરી નિરખીચે1 નાથ મહારો; 
વેણું વહાતો હરી, અમ પાસ આવીયો, મેોરરના પીંછને સુગટ સાયોં. ૧ 
સેજ સુંટર રચી, કુસુમ બહું વિધતણી, વિનય કેરી વિલસ્રીયો ઉર રાખી; 
સુરત સંગ્રામમાં સરવ સોપી રહી, અધર અમૃત રસ પ્રેમ ચાખી. ૨ 
લલવળો નાથ ને ખાથ હું ભીડી રહી, રણી રસરંમને કહ્યો ન જાએ; 
ભણે નારસેંચો સુખસિંધુમાં જીલતાં, રસભરયો નાથ અળગા ન થાથો, ૩ 


નરાસહુ સેહેતા મૃત 


પદ ૩૫ સું? 
વાંસલડીને વારા ૨ વારો, વહાલા વાંસલડીને વારે ૨; 
ઓછાને! કાંઈ સંગ ન કીજે, એ પાખે તસે! સારો રે, 
તમારા અધર વિષે છે અમૃત, એમ કાં છુઠ્ું રાખ્યું ૨; 
પોતે પીચે બીજાને પાચે, તો રેલછેલ કરી નાખ્યું રે, 
પશ પંખી તરુવરને પાચે, લાંબી થઇને; બેટી ર; 
કેહેલું પાણી જેમ પીએ, ભેંશ ખાખડે પેસી રે. 
જાંહાં જોઉં ત્યાં આસને બેઠી, ,અમને ઠામ ન આપે ૨; 
નિર્લજપણુ સંગી ” થઇને, માથે છાણાં થાપે ર. 


'આપતણી મીરાંત* હોએ ને, તે ઉપર મન ચરકે ર; 


ધણી રણી દાતાર થઈ છે, હાથ પીચે રે હડફ ર, 
એટલે કીધે નવ સરે અમ ઊર અમલ ચલાવે ર; 
મધ્ય નીશાએ મન આકરષી, ઘેર ધેર વાત છોડાવે ૨, 
પદ ૩૬ સું-રાગ રામત્રો. 
હેરી વેણુ વાહીરે વાહીરે, રામગ્રી ગાઈ; 
ગાપીજન સુત પતિ ગ્રહુ તજીને, વંદ્રાવન ધાઈ. 
નેપુર કાનેરે નેપુર કાનેરે, ઝુડેળા પહેર્યા પાચે; 
રોંથીચે ટીલી ને ઢીલીયે શેંથો, એવા વિપ્રિત શણુગાર થાયે. 
રજની શર્દતણુીં શરદતણી, રાસ રમે ખાલી; 
વીચવીચ વનમાળી દે કર તાળી ખાહુડલી વાળી. 
માનનિને માન ઘણાં માન ઘણાં, ગોઝુલની નારી; 
અંતર્ધ્યાન પામ્યા હુરી, તતક્ષણુ વંદ્રાવનસુઝારી. 
કામનીને કાન મળ્યા, કાન મળ્યા, જે સુકંયાં અભિમાન; 
નરસૈયાચા સ્વામિ રાસ રમતો, સ્ુરપવી વાહે નિશાણુ. 
પદ ૩૭ સું? 
આવ્યાં આશ ભર્યા વહાલાજી, આવ્યાં આશ ભર્યો. 
વૈધેલાં મત ન વળે પાછાં, તારી સોરલીએ ચિત્ત હર્યો. 
સુતને મેહેલી પતિને. મેહેલી, મેહેલી કુળ મરજાદ; 
માત તાત વિસર્યો ૨ સોના, એકલા તજને કાજ. 


* મીલકત. 


વહાલા. 


વહાલા* 


વહાલા. 


લહુાલા- 


વહાલા. 


હાઈ 


ધઇ 


૦્દ્ર 


નુ 


આવ્યાં. 


આવ્યાં. 


પરિશિણ. ૫૦૯ 


એવાં વચન સુણીને હરી હુસીઆ, આપણુ રમસું રાસ; 
મોટાં કુલની તમો! ૨ માતુની, પૂરશું તમારી આશ. આવ્યાં. 
સુંદીર રાત* શરટ્ટ પુનેમની, સુંદીર આસો! માસ; 
નરસૈંયાના સ્વામી સંગે રમતાં, રજની થઇ ખટ માસ. આવ્યાં. _ 
પદ ૩૮ સું. 
કરે વિહાર કુષ્ણુ કામાશું, મધ્યે મોહુન શેોહેરે; 
આગળ પાછળ પાતળીયાસુ, પ્રેમ ધરી સુખ નેયેરે, ૧ 
નેઢુ ઝડ લાગી જળ જસુનામાં, કામા કૅઠે,વિલાગીરે; 
મોહી રહી મરકેલડે મોહન, ક્ષણું ન થાય અળગીરે. ૨ 
આલાપીને ગાય મધુરું, વહાલે વાંસલડી વાચેરે; 
નરસૈયાચોા સ્વામી રમતો રંગે, ઉલટ અંગે ન માચેરે.,. ૩ 
ર પદ ૩૯ સું? 
પુલ્યાં ગોપી વહાલા સંગે, રસ માંહે રીઝવીયોરે; 
પીત પટોળી ચાળી ચળકે, પિતાંબર પાતળીયોરે, ૧ 
સકળ શણુગાર સજ્યા સહું શામા, હૈયે હાર હુલાવેરે; . 
વનમાળા કુંડળ ઝળકંતાં, વેજંતી ઉર્‌ ભાવેરે., ૨ 
જુવતી નેખબનપર વરીચે,, આવ્યાં ગોકુળ માંયરે; 
ભણે નરચૈંથો સ્ુક્તાથાળે, હરખી વધાવે માયરે. ૩ 
પદ ૪૩ સુ? 
પાન કરે પાતળીયા સાથે, આનંદ અંગે વાધ્યેર;* 
જેલ કરે કામા તાંહાં કોડે, શામળીયો વશ કીધોરે, ૧ 
મનગમતે માણ્યો મોહનને, આવ્યાં -જસુના તીરરે; 
વાળી વાળી ઠરે વારણાં, ઉરપે શ્યામશરીરરે, ૨ 
સકળ શણુગાર કરીને અંગે, પહેર્યા નોતમ ચીરરે; 
ભણે નરશચૈયો મદગળમાતો, બળભદ્ર કેરા વીરરે. ૩ 


“જબના. ---૦૦---૦-૦૭૦૦ 





કનક. ૨ 





સન. બઅનન૦૦૦-૦-૦૦ મતબાતનતઇ, 


* પામ “ગાત કરે પાતળીયા સાથે.” ઉભય પાઠ યોગ્ય છૈ. પરંતુ મેં રાખેલો પાઠ શંગા- 
રની કીડામાં ખાસ છે એમ વાત્ાચન "કામસુત્રપરથી જણાય છે, “પીવું તે પાવું ને પીવું * 
એમાં એક પ્રકારનું સોંદર્ય છે, 


૫૧૦૨ 


નરસિહ મહેતા કૃત 


પદ ૪૨ સું-રાગ સામેરી. 
રમઝમ રમઝમ નેપૂર વાજે, વંદ્રાવન સાણેરે; 
શામળીયો ને શામાં સંગે, નાચે ને વળી ગાચેરે. રમ૦ 
તારુણી તાળ મેળાવે સન્‍્ઝુખ, ચંચળ નેણે નેતાંરે; 
રાખડલી ઝળહૅળવી દીસે, ભામની ભમરી દેતાંરે. રમ૦ 
અળવેસુ આલિંગન આપી, વહાલે ઉરપંર લીધોરે; 
નારસૈયાયોા સ્જામી રાસ રમાડે, સકળ મનોરથ સિધોરે, રમ૦ 

પદ ૪૨ સું-રાગ સાસેરી* 
ચાંદલીયાનો ચટકે રુંડો, રુડી રાતડલી શેણેરે; 
વંદ્રાવનમાં રંગભેર રમતાં, જુવતીનાં મન સમોણેરે. ચાંદ૦ 
નાનાવિધનાં વાજાં વાજે, નાચે નાથ ને નારીરે; 
ઝાંઝરનો ઝમકાર નેપૂર ધ્વનિ, વાધ્ચે। રંગ રસ ભારીરે. ચાંદ૦ 
કંઠ પરસ્પર ખાહુડલી, અખળા આલિંગન લેતાંરે; * 
મગન થઈ મંડળમાં મહાલે, અધર સુધારસ પીતાંરે. ચાંદ૦ 
નીલાંબર પિતાંબર ઝળકે, ભાવે ભમરી દેવાંરે; 


પદ ૪૩ સું-રાગ સાસેરી* 
વાંસલડીઓ્મે વેંધાણી વનિતા, વંદ્રાવનમાં ચાલીરે; 
શામળીયો મળવાને કારણુ, જેમ તેમ ભૂષણુ ઘાલીરે. વાંસ ૦ 
મધ્ય રેણી મનમાં નવ આણી, જુવતી નેખનમાતીરે; 
ચિત્ત લાગ્યું ચતુરવર ચરણે, જઇ જીવનને ન્નેતીરે. વાંસ૦ 
પ્રેમદા પ્રથમ પ્રણામ કરીને, લાગી હુરીને પાચેરે; 
નારસૈયાચા સ્વામિને દીઠૅડે, હેચે હુરખ ના માચેરે. વાંસ૦ 
પદ ૪૪ સું-રાગ સાસેરી* 
રાસ રમતાં રહઢીયાળે વહાલે, ક્રીધું અંતરધ્યાનરે; 
નારી નિર્મળ કરવા કારણુ, સુકાવ્યું અભિમાનરે, રાબ૦ 
વ્યાકુળ વનિતા થઇસટહુ અંગે, કૅયાં ગયા પ્રાણુજીવનરે; 
દ્રૂમલતાને પૂછીને વળ્‌ીયાં, નેયું સઘછું વનરે. રાસ૦ 
વલવલતી ઢહ્ીડે. વનમાંહે, આવ્ષા અંતરજાસીરે; 
ભણે નારસૈચો આરત ભાગી, અબળા આનંદ પામીરે, રાસ૦ 


૧ 


૨ 


રન 


'ભણે નારસૈયે હું નિરખું ઉભો, જે નવ આવે ધ્યાને ધરતાંરે. ચાંટ૦ ૪ 


ડે 


પર્શિષ. ૫૧૧ 


પદ ૪૫ સું-રાગ સાશેરોન 
આનંદે આલિંગન આપી વહાલે, વહાલે ઉરપર લીધોરે 
વળી વિહાર કરે વનિતાસુ, સકળ મનેરરથ સિધોરે, આન ૧ 
વાજાં વાજે વિધવિષના તાંહાં, નેપૂરીયાં ઠંમકાવેરે; 
ઘુઘરડીને ઠૅમકે ગોરી, તાળી તાન સેળાવેરે, આ૦ ૨ 
વહાલા કંઠે બીટુડલીરે, નાચે ને વળી ગાચેરે; 
ભણે નારસેંથો સ્ુરિનર સોહ્યા, દેવ દૂંડુભી થાચેરે, આન ૩ 
પદ ૪૬ સું-રાગ સામેરી; 
દેવ ડુરુભી ઉપર થાચે, વરસે મુસુમ અપારરે; 
નાદ નિઘોંષ ઉલટ અતિ વાધ્યો, બોલે જેજેકારરે, દેવ૦ ૧ 
સુંદર જમનાં તીર મનેહુર, સુંદર ત્રજની નારરે; 
સુંદરવર રમણુ કરે અતિ રંગે, સુંદર નંદઝુમારરે, દેવ૦ ૨ 
ચેથેધૈકાર કરે 'ત્યાં ખાળી, નાદે અંબર ગાજેરૈ; 
ભણે નારસૈયો। ર્મઝમ રમઝમ, રમઝમ નેપૃર વાજેરે, દેવ૦ ૩ 
પદ ૪૭ સું-રાગ સાસેરી?* 
રમઝમ રમઝમ નેપૃર વાજે, ઘુઘરડી તાંહાં ઘમકેર; 
વહાલા કઠે ખાટુડલી પરસ્પર, શિશ રાખડલી ઝળકેરે, ૨મ૦ ૧ 
કામની કૃષ્ણુ મહારસ મહાલે, કહોને કાંઇ નવ જાણેરે; 
વદન સકેમળ નિરખી નિરખી, માનની મોહુન માણે્‌રે, રમ૦ ૨ 
ધન ધન લીલા ધન ધન ગોપી, ધન ધન શામળીયોરે; 
નારસૈંચો ત્યાં ઉભા નિરખે, કુલ્યાો અંગ ન માચોરે, રમ૦ ૩ 


પદ ૪૮ સું-રાગ સામેરો? 

હાસ્ય ન માને માનની મનમાં, નાચંતાં સૌ નાદેરે; 
શામળીયાની સન્સુખ શામા, ગાચે સરવે* સાદેરે. હાસ્ય. ૧ 
ઝાંઝર નેપૂર મહાધૂત વાધી, ધુધરીના ઘમકારરે; 

અળવેશું આલિંગન લેતાં, સંગમ નંદમુમારરે, હાસ્ય, ૨ 
તવતવડી તારુણી ટોળીમાં, મહાલે સોહુન સાતોરે, 

ભણે નારસૈચો કંઠે વિલાગો, શ્યામા સંગે શોહાતોરે, હાસ્ય, ૩ 

*ધ્રોમે સ્વર કરર રર ૨ 





૫૧૨ 


નરરાસહ સૈહેતા કૃત 


પદ ૪૯ સું-રાગ સામેરી. 
નેપુરીયાંને। .ઠેમકે વાજે, નારીએ નાચંતાંરે; 


નેહુ ઝડ લાગી શામળીયાસુ, ભાવે ભમરી દેતાંરે.' 


ચરણુ પ્રહારે ધરણી ધમકે, દેતાં પરસ્પર તાળીરે; 
તાલ પખાજ વેણારસ મહુયર, ગરખી ગાય ર્સાળીરે. 
ચાળી પટોળી ચંપાવણિ, માહે નાના વિધની ભાતરે; 


નારસૈંયાચા સ્વામી રસમાં વિલસે, ધન ધન રુડી રાતરે. 


પ પદ ૫૦ સું. 
રાતલડી રઢીયાળી સોહુન, ઉદીયો. શશીયર રેહેરે; 
રમતાં શામળીયા ને શામા, સસવડે ન આવે કોચેરે. 
આનંદ ઉપનો અખળા અંગે; વાહુલે ઉરપર ધરતારે; 
મહારસમાતી કંઠે વિલાગી, અધરસ સુધારસ 'પીતાંરે. 
જેજેકાર કરંતા સુરનર, પુષ્પવૃષ્િ ત્યાં કરતાંરે; 
નારસૈંયાચોા સ્વામી કરતા, પોતે તેનું ધ્યાન ધરતાંરે. 

] પદ પર સુ. 
મધ્ય રયણો સૈૌહુન સાથે, માનની મદમાવીરે; 
ગર્વ ભરી અંગ સેોડી ઢુળાવે, વાટુલાને ઉર્‌ ધરતીરે. 
તાળી દેતી વાહુલા હાથે, મોહી રહી સુખ નેતીરે; 
સાન કૅરીને શામળોયાને, રસમાંહે રીઝવવીરે. 
હાર કુસુમના લઇ હરિને, પ્રેમદા પ્રીતે ધાલેરે; 
નારસૈંયાચા સ્વામિ મળ્યો સન્ડે, મંડળમાંહે માહુલેરે. 

પદ પર સું. 
ગવ ભરી ગાએરે શામા, શામળીયાની સંગેરે; 
તમ તસ વાહુલો વેણુ વજાડે, ઉલટ વાધ્યે। અગેરે, 
નીલાંખર પિતાંખર અંગે ઝળકે, પિતાંબર પાતળીચોરે; 
નારી લે નાદે વાહેૅ'વાહુલે,શામની માહે ભળીચોરે. 
રમઝમ રમઝમ રમતાં રંગે, મહાલે ભાનુની માહેરે; 


કરુણા કીબી નારસૈયાને, ખુલ્યા અંગ ન માચેરે, 


નેપુ૦ 
નેંધુ૦ 
નેપુ૦ 


જાત૦ 
*« જાોત૦ 


જશાત૦ 


ગવ૦ 
ગર્વ 


ગર્વ૦ 


*પરિશિણ. 


પ૬ પડ સું. 
શેભા સ્રાગર શામળીયેો। તે, માનની માહે મહાલેરે; 
આનંદી અખળા આવીને, કંઠે ખાહુડલ્ી ઘાલેરે, 
પિતાંબર પલવટડીવાળી, ઉરપર લટકે હોરર; 
નાચે નારી ભાવ જણાવી, પ્રગટયો પ્રેમ અપારરે. 
સાન કરે શામળીથા સન્‍્સુખ, તાળી તાલ ને તાનરે; 


નારસૈયાચો સ્વામી રીઝવિથે, કરી મધુરું બાનરે. 


પદ પ૪ સું. 
ભમરી દેતી ભામિની ભાવે, શામળીયાની સંગેરે; 
નાદે નરધોષ મહારસ વાધ્યો, ઉલટ અબળા અંગેરે. 
થઇ થઈ થઈ થઇકાર કરેરે, આલાપે ને ગાચેરે; 
વાદે વાહુલે વેણુ વજાડે, ધમકે ઘુધરી પાચેરે, 
વાહુલા* સાથે વિલસતાં, તારુણી તાન મેળાવેરે; 
ભણે નારસૈયો શી કરું શોભા, એહુની એહને ભાવેરે, 


* મુખ્‌. 


૩૭ 


, પદ પપ સું. 
આ જેરે સખી શામળીચેો તે, વૃંદાવનની માહે રે; 
સોળા સહસ્ત પરવરીયેો વાહુલો, તે વાંસલડી વાહે રે. 
ગાન કરે ગોકુળને વાહુલે, આલાપે સર્વ ગોપી રે; 
નાદે નાચે નારો રે તાંહાં, ગગન રહ્યું સહું થંભી રે, 
સંગમચે કારણુ થઈ શૂરો, અબળા આનન* નેતી રે; 
નાર્સૈયાચા સ્વામીચે સંગમ, કામિનિ કેલ કરંતી ર્‌. 

ર પદ પર સે 

રસીએ રાસ રચ્યો રહીયાળો, તે પૂરણુ વનની માંય ૨; 
સુખસાગરની લહેર ઝક્રેળે, તાંહાં સડો રંગે રામાય રૅ. 
ગવ ઘેહેલી ગર્વે ચાલે, મરકૅલડે મીંટ માંડે રે; 
ફરતાં ફરતાં કુમત લટકે; નાચે નારી ન્નેડે રે. 
મોર સ્ુગટ ઝુડળની શોભા, ઝુખ તે મોહુનવેલી ૨; 
નારી નાથસ્ુ બાથ ભરે તાંહાં, વાધે રંગની રેલી રે. 


2» 


રોભા. 


રૈો।ભા. 


શે ભા. 


ભમરી. 
ભમરો૦ 


ભમરીન 





પ૧૩ 


ચ૧૪ 


નર્રાસહુ મહેતા *જુત 


સુંદર શામળીયાને સંગે, માનની રસ મદમાતી રે; 


ભણે નારસૈચો। વાહુલ ધરીને, અધર સુધારસ પાતી રે. ૪ 
પદ ષ૭ સું* 

ઘુઘર્ડી ઘમકેરે, ગોરી નાદે નાચવીરે; 

શામળીયાસુ સાન કરીને, મરકલડે મન હુરવીરે. દ 

સ્વર સંભળાવે સુંદીરવરને, કામની જેલ” કરતીરે; 

વદન નિહાળી વાહુલા કેરુ,તવ ઉરની ઉપર ધરતીરે. ૨ 


સજ થઈ મેહુનસું માહલે, આપોપૂં વિસરતીરે; 

નારસૈંયાચા સ્વામિ સંગ રમતાં, ચરણુકમળ ચિત્તધરતીરે, ૩ 
પદ પ૮ સું* 

પ્રમદા પ્રેમ ભરાણી રે, ચિત ચાલ્યું મળવાને; 

મોહુન વાંસલડીએ વેંધાણારે,ચત ચાલ્યું મળવાને. વ્‌ 

નેબનમાવતી હુરી ગુણુ ગાતી,ચાલી માનની રૅગેરે; 

શામળીયાનું વદન નેહાળી, પુલી અંગો અંગેરે, ચિ ૨ 

વાહુલા ફેરાં વચન સુણીને, વનિતા વચન પ્રકાશેર; 

નારસૈંયાયો સ્વામિ મહાલે અમસુ, આવી એણી આશેરે. ચચિ૦ ૩ 
પદ પહ સુ? 

આજે વેણું વાચેરે વાચે; 

નાચે નારી નાથ મળીને, તાંહાં ગાન કરે ને ગાયેરે. આજ. ૧ 

“તાલી તાલ ઝાંઝર ઝમકે, નેપૂર નાદ અપારરે; 

મધ્ચે મધ્યે માનની મોહે, ઘુઘરીનેો ધમકારરે. આજ. ૨ 

ગમેકથઇ તાંહાં વીસચ્ચું સર્વે, કોય કેને નવ જાણેરે; 

ભણે નારસૈંથો નેહુ ઝડ લાગી, રાસરમણુત્યાં માણ્‌રે. આજ. ૩ 


પદ્દટ ૬૦ સું* 
વહાલા વ્યાકુળ થયુંરે શરીર, કહોની અસે ધીરજ કેમ ધરીએ; 
હ્યુ હેડાનુંરે હીર. , કહે।૦ 


વેણુ વજાડી વન માહેરે, આ જ્ઞેળા અર્ધ રાતેરે; 
કામણુગારા કાહનજી, કાં વાહો એણી વાતેરે, કહો૦ 
દ્ર ૯ 


૧ 


ન 


પરિશિઇ. ૫૧૫ 


અસે અબળા શું બળ કીજે, સરવસ સોપ્યું તમનેરે; 
ભણે નારસૈંથો કઠે વિલાગો, મનમોહુનને સમરપેરે, કંહા૦ ૩ 
ઇં પદ દૃ સું? 

નેહુ ઝડ લાગી રંગે રમતાંરે; 

કૅરકંકણુ ઝાંઝરીયાં ઝમકે, તારુણી તાળો દેતાંરે, નેઢુ૦ ૧ 

પલવટવાળી અતી રહીયાળી, સુખ મરકૅલડો કરતીરે; 

સાન ધરીને મહારસ મહાલે, અળવેસુ* ઉર પરતીરે. નેહુ૦ ૨ 

રમણુરંગમાં રંગી રામા, નાદદે ત્યાં નાચતીરે; 

ભણે નારસૈંયો સુખસાગરમાં, ગાજી ગાન કરતીરે, નેહુ૦ ૩ 
પદ ૬ર સું, 

માણે મોહન અમસા રે; 

આરત જાણી અખળા ફેરો, પરવરિયાં અમો! તમસાં ૨. માણે. ૧ 

જે જે*ઓલે તે તે સહેલાં, પ્રાણુરહિત તે કેમ કરીએ ૨; 

તમ કારણુ અમે સર્વ તજ્યું વાહુલા, તે તો મનમાં ધરીએરે, માણે. ૨ 

આરત1 જાણો અંતરજામી, વાત હુસીને કીધી રે; 

ભણે નારસૈયો વૃંદાવનમાં, અબળા ઉરપર લીધી રે. માણે. ૩ 
પદ ૬૩ સું, 

ઉરપર લીધી રે વહાલેરે; 

કંઠે વિલાગી કામિની ને મંડળમાં મહાલે રે, ઉર૦ ૧ 

જમ જમ નાચે શામળીયેો રે, શામાં સંગે ગાએ રે; 

વાજ વાજે વાદે ઘુઘરો ઘમકે, થઇથઈ શખ્ટ શેહાએ ૨, ઉર૦ ૨ 

મુષ્ણુ કામિની રસમાં ઝીલે, સપ્ત સ્વર ઓચરતાં ર; 

ભણે નારસયો નએેહુ લઠુર આવી, વાહુલાને ઉર ધરતાં રે, ઉર૦ ૩ 

પદ ૬૪ સું-રાગ શંક્રભ્રૂષણુ* 
પ્રેમદા પ્રેસે ભરાણી; 
ગાચે ગાયે મૂખ મધુરી વાણી. પ્રેમદ્ટા૦ 


 જસનસડતવનમનનયાઝન્ન, 


* અલવેન્સહળજના અર્થમાં છે. વિના કારણ, અમસ્તી. સં સજ (60 80૦?) ઉપરથી અથવા 
મજે (થાડામાં, સહજમાં) એ ઉપરથી પણુ એ રાખ્ટ્ર થયો હેય. સ્રીઓની કામાવસ્થા જણાવ- 
વાના ચિહ્ન તરીકે એ શખ્ટ વપરાયો છે. “હુલવે, એ શખ્ટ ખોટો છે. 1 મનની ઇચ્છા, કામના. 


૫૧૬ નરાસહ સેહેતા ફૃત 


સન્‍્સુખ શ્યામા ને શ્યામળીયો,; કર ઉપર કર ધરતાં; 
રંગની રૈલમાં ષ્રુલી ગોપી, અધર સુધારસ પીતાં. પ્રેમદા૦ ૧ 
ઝળકે ગ્રુગટ મહામણી મોહન, કંઠે ખાહુડી ઘાલી; 
ભણે નારસૈયો અબળા ઉલટી, કટી ત્રટી પલવટવાળી. પ્રેમા” ૨ 
પદ ૬પ સું, 
વાહુલે વંશી મધુરી વાહે, 
જમ જમ નાચે તમ તમ મછુરું ગાએ; વાહુલે૦ ટેક. 
વાજો વાજે મેડળી «માહે, નાદે નારી નાચે; 
'કઠે પરસ્પર બાહુડલીરે વાળી, અધર સુધારસ સીચે. વાહુલે૦ ૧ 
ધન્ય ધન્ય ગોાપીવર ધન્ય, જે ઉરપર ધરીયે; 
ભણે નારસૈયો શા સુખ કહીએ, પૂરણુ રસમાં ર્સીચે।. વાહુલે।૦ ૨ 
પદ ૬૬ સું, 
ધન્ય ધન્ય ઉરપર અખબળી 
જેસુ* સુંદરવર વિલસેરે સબળા;]1 ધન્ય. ટેક. 
રમઝમ રમઝમ ર૨મતાંરે રંગે, ઘુઘરડી..ધમકાવે; 
ઝાંઝર નેપૂર ઝણુઝણેરે, ભમરી દેતાં ભાવે. ધન્ય. ૧ 
છેલપણે જઇ પિચે[ અંગે ભળવી, કરતી અધર રસપાન; 
થે થે થે કરતાં નેણુ મિળાવે, કામિની ને વળી કાહુન. ધન્ય. ૨ 
એક ગાય એક સ્વર મેળાવે, પૃરણુ રસમાંહે માતા; 
ભણે નારસૈચો। રેણુ ચરણુને, દુર્લભદેવ સુનિ ધાતા, ધન્ય. ૩ 
પદ ૬૭ સું. 
વેણું વાહેરે નાથ વેણું વાહે, મળી સો મધુરું ગાન ગાએ; 
સુગટ મસ્તકે ધરી 'થઇથઈથઇ કરે, જુવતી જન ખાહુડી$ કંઠે સોહે. ૧ 
સકળ કળા કૅરી વન વિલસે હુરી, રાસ રમત રચ્ચે। રમણુ રંગે; 
શરદ સુંદર શશિ રજની રળીયામણી, ભામનીસુ ભલે! રમે સંગે. ૨ 
તાળ તાળી તાને નેપુર રણુઝણે, [ઝમકતી ઝાંઝરી નારી નાચે; 
સુખતણે્‌ા સાગર શ્યાંમશ્યામાતણો, નિરખવા નરસેંચો એહ જાચે. ૩ 
* સુ-સાથેના અર્થમાં. 1 અહિયાં કૃષ્ણુ. સબલા-સખલ, ખલવાળો. ડ્‌ પિયે-પિયુ. 
$ ખાહુડી, ખાહુ (હાથ) ઉપરથી. હ 


શ્ર 


પરિશિણ. ૫૧૭ 


પદ ૬૮ સુ. 
ગરજે ગજગામની રાસમંડળ મધી," એક એક અંગના અધિક રંગે; 
વાગે વાજાં ખહુ થઇથઇથઇ કરે, સહુ મેળવે તાન તે નાથ સંગે. ૧ 
પ્રેમના પાશમાં દાખતા પ્રેમદા, મરકેલડે માનની મન સૈેણે; 
એકરસ થઈને અંગેઅંગ ભાળાતાં, કામિની કર કંઠે કુષ્ણુ ચાહે. ૨ 
પ્રેમદા પ્રેમસુ અધરરૈસ પાન કરે, અંકભરી નાથ ઉર્‌ ધારી રાખે; 
ધન્ય રે ધન્ય આ સુખ નેણા ભરી, નારસૈંચો પ્રગટ પ્રેમે પેખે. ૩ 
પદ ૬૯ સું. ી 
મોર સુગટ શિર શામળા શેોભીતો, ઝળકતી રાખડો શામા શેહહે; * 
કેર ઉપર કર્‌ શુષ્ણુ કામીતણ્‌ા, નાચતાં નાચતાં મન મોહે. ૧ 
પિત પટ પાતળો, નીલવટ સુંદરી, નેઢુ ઝડ જ્ીલતાં નાથ નારી; 
કાછ વાળ્યો કટી હાર ઉર લેહુકતો, સખળ શામાં હુરિ દેરે ભમરી. ૨ 
દેરે આર્લિંગન અંગના અંગસુ, નાથને ભીડતી અખળા ખાળી; 
ભણે નરસૈંચો ગોપી પદ રજ શિર ધર, કૃષ્ણુ કામી રમણુ હુરણું નિહાળો. ૩ 
,* પદ ૭૦ સું, 
આજ રળોયામણી, રમત રસ ભરી, વનિતા વ્રંદમાં નાથ મહાલે; 
અખળાને ઉરધરે, અધર ચુંબન કરે, સાન કરે ને નેણુ ચાલે. ૧ 
સકળ કળા કરી વન વિલશે હુરી, સન્સ્રુખ શૈેભતી સંગે શામા; 
કંઠે બાહુ ધરી નાચતાં રીઝતાં, ઝળક્તાં અંખરે કાહુન કામા. ૨ 
વાજે વેણા વંશ; તાલ મૃદંગસુ, ઝાંઝરના ઝમકાર થાયે; 
વિવશ થયાં વિલસતાં, નાથ સ્રુખ નિરખતાં,ભીડી રહી ભામીનિ રુદયામાંચે. ૩ 
હારસુ હાર ને પટ પીતસુ: પટ ભલાં, મરકલડા કરીને મન હુરખે; 
નરસેંયા હાથ દીવી દેવ દેખે, ધન અદ માનવી દેહુ પેખે, ૪ 
પદ ૭૩ સું, 
ધન્ય આ ધન્ય આ ધન્ય રમત રમે, રંગ ભર્યો નાથ ખળ ખાથ ભીડે; 
અખળા આનંદસુ અધર ચુંખન કરે, અળવેસુ અંગના અંગ મોડે, ૧ 
નાચતાં વાજતાં નેપુર ઘુઘરી, ચપળ, ચતુરાં* ભલી દેરે ભમરી; 
સ્વર કરે સહુ મળો નાથને અંગ ભનન, તાળા રે તાજ્ણો પ્રેમે પૂરો. ૨ 





યં મધ્ય (વચ્ચે) ઉપરછી. 1 તાસ. અહિયાં બંસો. ડ્‌ પીળા વસ્ર સાથે. 


૫૧૮ નરાસહુ મહેતા મૃત 


રૃવ રુરુભી નાદ, ઝુસુમ વરશી રહ્યાં, હસે અજ ઇંદ્ર ને અમર ઉભા; 
ભણે નરસૈંચો હું કોણુ વરણુન કરં, એહુની એહુને એ જ શેભા. ૩ 
પદ ૭ર સું. 
રસ માહે ઝીલતાં, કૃષ્ણુ કામા સંગે, રંગની રૈલમાં અંગ ઓપી; 
ભૂજબળ ભીડતાં, અધર અમૃત કરી, સરવસાનાથને રહીરે સૉપી. ૧ 
અળગાં અંબર થયાં નાચતાં થેથે, કરતણુા ડંકણુ ખળકે ચૂડી; 
નેપૂર નાદ ને ઘુઘરી ધમધમે, શિરપર રાખડી ઝળકે સૂડી. ૨ 
મસ્તક સુગટ તે થાથને શોભતો, જાણે દીવાકર ઉદદીચો આવી; 
' ભણે નરસૈંચો પ્રેમના જૂથમાં, કાહાનને કામિની મન ભાવી. ૩ 
પદ ૭૩ સું. 
આજ અજવાળીયું, પરમ સોહામણું, શ્યામ શ્યામા રંગે દેરે તાળી; 
સપ્ત સ્વર ઓચરે, વાજા વાજે બહું, તેમ તેમ વેણું વાહે રસાળી. ૧ 
અખળા અગ આનંદ વાધ્યેો ઘણ્‌।, શ્યામ સંગ તે ગાન કરતી; 
રીઝવ્યો નાથ તે ભાવ* ભલા કરી, મદભરી માનની માન ધરવી. ર૨ 
મરકૅલે કરીને, નાથ અંગમાં ભળે, અધર અસૃત રસ પાન કરતી; 
ભણે નારસૈંચો રમણુના રંગમાં, ભૂજભરી ભામની બાથ ભરતી. 
પદ ૭૪ સું-રાગ દેશાખ. 

સંસારનો ભય નિકટ ન આવે, શ્રીકૃષ્યુ ગોવિંદ ગોપાળ ગાતાં; 
ઉગર્યો પરિક્ષત શ્રવણે સ્ુણુતા, તાલ વેણા વિષ્ણુના ગુણુ ગાતાં.1 સંન્‍ ૧ 
ખાલક પ્રવ ટૃઢ ભક્ત જાણી, અવિચળ પદવી આપી; 

અસુર પ્રહ્સાદને ઉગારી લીધે, જનમ જનમની જડતા 'કાપી.]1 સં૦ ૨ 
દેવના દેવ તું મૃષ્ણુ આંદિ દેવા, તારું નામ લેતાં અભેપદ દાતા; 

તે(શ) તારા નામને નરચૈંચા નિત્ય જપે, સાર કર સાર કર વિશ્ચ 'ખ્યાતા. સં૦ ૩. 

પદ ૭૫ સું-રાગ આશાવરી? 
શે। રૈ ચઢાવું પાડ મારા વાહુલા જીને, મતુષ્યા જનમ જેણે આપ્યો ૨; 
ઉત્તમકુળમાં દેહુ ઉપજાવી, ખ્રાહ્માણુ કરીને થાપ્ચો રે. શો૦ ૧ 
* હુ।વ અને ભાવ. હાત-બભિનય; ભાવ, દૃદયને. 1 પા૦ “ત્રિવધી તાપ ટળે સૌ 
તનતા, સોહ માયા તજતાં રે.” ડં પામ “ભક્ત અસુર પ્રહલાત્ને અમર પદવી આપી.” 


હ 


પરિશિણ. "૫૧૭ 


એક અધિકાર મને અદકે આપ્યો, હુરિ વાહુલા તે ક્યાંથી ૨; 
પૂર્વજન્મનું પુણ્ય હોતું તે, ઉગી નિસર્યું ત્યાંથી ર. શેન ૨ 
પશુ પક્ષીમે ઘણું હરિ વાહુલા;, ઝ્રુખથી રામ ન કહેવું ર;* 
ક્ષુધા તૃષા તો. ટાળી ન ટળે, કહા કષ્ટ ઘણેરું સહેડું ૨. શે।૦ ૩ 
મતુષ્યા જનમનેો મોંઘો મેળે, જે જન હુરિ રસ ચાખે રૈ; 
ભણે નરસૈંયો જન જૈનમ મરણુ નહિ, ફેરી જેમ ગભેવાસ ન દાખે રે. શે।૦ ૪ 
પદ ૭૬ સું-રાગ આશાવરી? 
હુરિ નામ વિના નર સદા સુતક્રી, તેને આભડવા1 અધિકાર નહી; 
કુષ્ણુને સૂકી જે અવર ઉપાસે, બીક ધીક અવંતાર તેને સહી. હરિ. ૧ 
હરિ ગુણુ ગાતો ને રહુ રંગ રાતો, કરતો તે પ્રભ્ુજીનું ગાન; 
સટ્ટા સોહાગી શામલિયો, તેનું નિશ દિન ધરતો રે ધ્યાન. હરિ. ૨ 
જપ તપ તીરથ કે।ટ કરે પણુ, ના આવે હુરિ નામ લેતો; 
ભણે નસ્સૈચો જે ધન્ય આ દેહને, શ્રીમૃષ્ણુ શ્રીમૃષ્ણુ બાલે તેતો, હરિ. ૩ 
પદ ૭૭ 


મું. 
તાહુરી મેહેરની લેહેર જે પલક પાસું, તો ત્રિવિધિના તાપ તે જાય નાશી; 
અષણમા સિદ્ધિ નવનિધી જે મહામતિ, દ્વાર ઉભી રહે થૈને દાસી, ૧ 
રસિક શિરોમણી રાજીવલોચન, વદન પ્રસન્ન શ્રી મૃષ્ણુ તહારં 
કરોને જુપા હુરિ દૃણ કરુણા ભરી, જે થકી કારજ થાય મહારું. ૨ 
શરણુ આવ્યા તેને નથી તસે પરહુર્યા, પતિત પાવન એવું વ્રત] રાખી; 
ઉંચ ને નીચ કે અધમ ન ધારીયા, ભક્તવછળ લેના વેદ સાખી. ૩ 
દીનબંધુ દીનાનાથ શ્રી કૃષ્ણુજી, નાથ અનાથને તું રે સ્વામી; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ભક્ત છું તાહરો, ભક્તને વશ સદા અંતરજામી. ૪ 
' પદ ૭૮ સું. 

પહો રે પોપટ રાજા રામના, સતી સાતા પહાવે; 

પાસે ખાંધી પાંજરું; સુખે રામ જપાવે. પહેોરે૦ ૧ 

પોપટ તારે કારણે, લીલા વાંસ વેડાવું; 

તેનું ધડાવું પોપટ પાંજરંઠ હીરે રતને જડાયું. પહોરેબ ૨ 

પોપટ તારે કારણે, શી શી રસોઈ બનાવું; 

સાકરના કેરી સુરમા, ઉપર ઘી પીરસાવું. પઢોરે૦ ૩ 


* અરપછ છે. # અડકવાના અર્થમાં છે. ફં પાર “બિરુદ.” 





પર્‌૦ નરાસહુ સેહેતા જુત 
પાંખ પીળી ને પગ પાંડુરા, કોટે કાંટલો કાળો; 


નરસૈંયાના સ્વામીને ભજે, રાગ તાણી રૂપાળો. પઢેોરે૦ ૪ 


પદ હહ સું. 
તારી સેરલીએ મન મોહ્યાં રે, ઘેલી થઈ ગિરધરીયા. 
દોણી વિના હું દોવારે બેઠી ને સાડી ભીંજી નવ જાણી; 


ઢેક૦ 


વાછડાંને વરાંશે* બેઠાં, મેં તો ખાળક બાંધ્યાં તાણી રે. ઘેલી થઇ. 


સાસુક્હે વહુવરને વંતર વળગ્યું, અખેતરીયા1 ઉતરાવે; 


દીએર કહે ભાભીને ખાંધો, એને સાટકડે સમજાવો ૨. ઘેલી થઇ. 


નણુદી કહે હું નિય નિત્ય દેખું, કા'ન કા'ન સુખ બોલે; 


પાડોસણુ કહે એની પેર હું જાણું, તરજ વનિતા વન ડોળેરે. ઘેલી થઈ. 


તાવ્યાં ઘી સાકરમાં લેળ્યાં, ને પ્રેમે ભેળ્યાં પાણી; 


નાવલીયાને મેં નેત્રે બાંધ્યો, ઘરને ધારણુ[ જાણી ૨. ઘેલી થઇ. 


ધન રૈ વૃન્દાવન એ લીલા, ધંન ગોરસ આં ગોપી; ' 


ધંન નરસૈંયા તારી જીભલડીને, આવ્યાં વૃન્દાવન રહ્યાં એપી. ઘેલી થઈ. 


પદ ૮૨૦ સુ. 
વારી જાઉં રે આવો મારે આંગણીએ, 


આરતી ઉતારું હુશ્નિં વદન નિહલું,સુખ નિરખીને દુઃખડાં હરીએ. વારી જાઉં. 


એક વાર માહુરે મંદિર પધારો, અમે તો તમને ગણીએ. 
દીન જાણીને દયા રે નવ કરતા, ખમા ખમા સુખથી ભણીએ. 
નરસૈયાને સ્વામી વેણુ વજાડે, તે દહાડે શ્રવણે સુણીએ. 


પદ ૮૨ સું. 
કુષ્ણુ કહા કુષ્ણુ કહો, આ અવસર છે કે*વાનું; 
પાણી તો! સર્વે વરસ્રી જાશે, રામનામ છે રે'વાનું. 
રાવણુ સરખા ઝટ ચાલ્યા, અંતકાળની આંટીમાં; 
પળક્વારમાં પકડી લીધા, જાણા જમની ઘાંઢીમાં. 
લખેસરી લાખો! લુંટાયા, કાળે તે નાખ્યા કૂટીને; 
ક્રેડપતિનું જેર ન ચાલ્યું, તે નર ગયા ઉઠીને. 


સબ્નાનર--સ--નનન-નનજ૦૦-૦૦-૦૦-૯-૦૦૦૦૦૧૪ 


વારી જાઉ. 
વારી જાઉ. 
વારી જાઉ. 
કુષ્ણુ. 
કુષ્ણુ. 


કુષ્ણુ. 


* ભરોસે, વિશ્વાસે. 1 એ રાબ્દનેો અર્થ તેં “દ્દરાણા વાળવા” કહે છે તેવા થતો 


હોવા નેઇએ. ડૂં આરણુ કરનારે. મ 


પરિશિણ. પર્‌ 


એ કહેવાનું સૌને કહીયે, નિશદિન તાલી લાગીરે; 
કહે નરસૈયો ભજતાં પ્રભુને, ભવની ભાવટ ભાગીરે, પૃષ્ણુ. 
પદ ૮૨ સું-રાગ આશાવરો. 
છાની વાત હુતી તે મારે વાહુલે પ્રગટ કીધી; 
સહું દેખતા સ્રુને બોલાવી લીધી. છાની૦ 
અખઅળાચા મારગ રેોણૈલા સેંન જાણે, જે કહ્યું વેદ પુરાણું રે. છાની૦ 
સકળ ધરમ હૅરિસુ શે* ન ઉપાચે રૈ, દુષ્ણુજીના ચરિત્ર'કલ્યા ન જાચેરે. છાની૦ 
ચાર ફળ દીધાં તે કામી, ભક્ત વછલ મલ્યો નરસૈયાચો સ્વામી. છાની૦ 
પદ્ટ ૮3 સું-રાગ માર. 
જેને જેસુ રંગ રે સજની, જેને જેસુ રંગ ર્‌; 
હુને ન ગમે બીજાનો સંગરે સજની, જેને જેસુ રંગ રે. સજની૦ 
કપુર હોયે જેતે ઉજવળ ર૨, વળી વિશેષે સુગંધ ર; 
તેનું કારણુ મન સાન્યાનું, બાંધ્યું મરીયાં; સાથે બંધ રે. સજની૦ 
નેણા હોય જેને નિરમળા રે, સરવ દેખાડે વાટ રે; 
અંજન વિના ઓપે- નહિ રે, નવ ચહે સોના ઘાટ ૨, સજની૦ 
વેદ વિખ્યાત જાણે સહું ૨, સાયર ખારા નીર રે; ' 
જેનું કારણુ મન માન્યાનું, સરીતા સુક્વે શરીર રે. સજની૦ 
ગુણુ અવગુણુ જાણ્યા વિના રૈ, કાંઈ ન જાણુ આપ રે; 
શંકરદેવે સરવ તજીને, કઠે આરીોપ્યો સાપ રે. સજની૦ 
શામળિયાસુ સ્નેહ હુમારે, કદી નવ થાશે। ભંગ રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામીની સંગે રમતાં, નીત નીત નવલા રંગ રે. સજની૦ 
પદ ૮૪ સું-રાગ આશાવરી? 
મુચ વીષે હાર અનેો'પમ દીસે, નિરખતાં મારું મન હીસે. કુચ. 
અનંગ આહેડીએ જાળ માંડીલા, પંખી કામીજન આવીલા. મુચ. 
જાગત કરી જીવતી જ્ેતાં, તતક્ષણું પાસે પાડીલા. કુચ. 
ઘન સ્તન ભાર ભરીલાં, કામીજન આપ વિસરીલા. કુચ. 
શરણે તુમારે આવીલાં, નરસૈંયાયે સ્વાચી વિસરી ગેઈલા. ઝુચ. 








* બઔનેના અર્થમાં શે' હરે. 1 મરીયાં-મરી. $ સાયર-સસુદ્ર-સાગર. $ જુક્તિ 


પજેર્‌ 


નર્રાસહુ મહેતા કુત 


પદ ૮પ સું-રાગ પ્રભાત* 


મ્હારે જાવું રે મહીડાં વેચવા, માવો માગે છે દાણુ; 
દાણી ઉભો સહારે મારગે ૨, દે છે નંદાજીની આણુ. 
હાં રે મ્હારે માથે મહીડાં તપે, હાં રે તડકે તપે રૈ લલાટ; 
પાવમાં ખંચે જીણી કાંકરી રે, જાવું મશુરાની વાટ. 
હાં રે પ્રભુજી પધાયો બારણે, બેઠો આસન વાળી; 


નયણે નિરખતાં નાથને રે, બેઠા ખાજટ ઢાળી. 


હાં રે ધંન ગોઝુળ ધંન ત્રજ નારને, ધન આજને દંન; 
નરસિંહના સ્વામી શામળા, ગોપી આનંદ પામી મન. 


પદ ૮૬ સું-રાગ કાલેરે* 


મારા મન ગમતા મહારાજ, મારે ઘેર આવે રે; 


હું તો તલખું તમારે કાજ, હૅસી બોલાવે રે. 
વીલમ ન કરશે! વિઠ્ઠલા રે, અમ ઘેર આવો આજ; 
પેર પેરનાં પકવાન પકાવું, હું તો ત્રિકમા તોરે કાજ. 
મન હતું તો મા'વજી રે, સુખડે કહે શું થાય; 
આવી શકાય તો આવને ૨, મારું નેખબન લેહુરે જાય. 
આ જેની આંગણીએ ઉભો, રંગીલો રણુછોડ; 
નરસૈંયાના સ્વામી અંતરજામી, વાહુલે પૂર્યો મનનાં જડે. 
પદ ૮૭ સું-રાગ માર? 
વિઠ્ઠલ રહ્યો રે વસી, મારે મન વિઠ્ઠલ રહ્યો રે વસી; 
ગોવિંદ સાથે હેરે ગોઠડી ૨, મને લાગ્યો સાકરસી. 
એપ સડીયાં અળગાં કરો ર૨, મને શાતે રે પાએ ઘસી; 


કાનુડો કળીએર નાગ છે રે, મારા રુટીચે રે રહ્યો ડસી. 
હાંરે ગોકુળનું લોક ઠૅગારંંઠ વાત ન જાણે કશી; 


સોનું ને સુગંધ #એક છે ર, બ્રાંત નથીરે કશી. 


આજ મળીયા મને એકલા રે, મારા “દીયા માંહે હસી; 
નરસેયાચા સ્વામી મળ્યા રે, ચરણુ પડું ૨ ધસી. 


સ્ટારે ૦ 
મ્ડ્ારે૦ 
સ્હારે૦ 


મ્હારે૦ 


મારે૬ 
મારેન 
મારે૦ 


મારે૦ 


પરિશિષ. 


પદ ૮૮ સેં* 
વારી જાઉં રે સુંદર શ્યામ, તારા લટકાને. 
લટકે રઘુવર ર૫ ધરીને, વચન પિતાનાં પાળ્યા ૨; 
ભટકે જઈ રણે રાવણુ રોળ્યો, લટકે સરીતા વાળ્યાં. 
લટકે ગિરિ ગોવર્ધન તોલ્યો, લટકે વાત્યો વંશ ર; 
લટકે જઈ દાવાનલ પીધો, લટકે માર્યો કંસ. 
લટકે ગૌએ। ગોકુળમાં ચારી, લટકે પલવટ વાલી રે; 
લટકે જઈ જસુનામાં પેઠા, લટકે નાથ્ચો। કાલી રે, 
લટકે વામન રૂપ ધરીને, જાચ્ચા ખલૌને દ્વાર રે 
ત્રણુ ડગલાં પૃથ્વીને કાજે, બલિ ચાંપ્યો પાતાલરે. 
કમેવાં એવાં લટકા છે ઘણાં રે, લટકાં લાખ કેરેડ ૨; 
નરસૈયાંચા સ્વામી સંગે રમતાં, મહીડું મોડા મોડ, 


પદ ૮૯ સું-રાગ વસંત* 


કર નખ રાતા કામિનીના રે, રાતા અધર સુદંત; 
રાતા અખીલ ઉડાડે ગોપી, રાતો નવલ વસંત. 
રાતી ચોળી કસણુ કસી, ને સુખ ભયા તબોલ; 
રાતા ચરણા પેહેરણુૅં, રંગ રાતી કુકુમ રોલ. 
કુષ્ણુજી રાતા કામિનીએ રે, કામિની કુષ્ણુ ગુણે રાતી; 


સરખા સરખે બેહુ ગુણુ રાતા, નરસૈંચો સંઘાતી. 


પદ ૯૩ સું-રાગ વસંત* 


હું સૂહાગી સૂડાગણુ, બાઈ રે નાવલીએ સડો; 


સોનાનો શ્યામળીએ વાહુલે, પહેરાવ્યો ચૂડો, 


સેથે શીશકુલ રાખડલી, ગોક્ણુ ને ઘુઘરડી; 


કેર કંકણુ નેપુરીઆ વાજે, દીસું છું સડી. 


સૈઅરમાં સપરાણી* કીધી, લીધી દુદયા માંહે; 


નરચૈયાચો સ્વામિ રસમાતો, અમ સાથે ગાયે. 


પરેડ 


ટેક. 
તારા લટકાને. 
તારા લટકાને,. 
તારા લટકાને. 
તારા લટકાને. 


તારા લતટ્રકાને, 


કજ, 
કેર. 


કેરે, 


હું૦ 


હું 


_ “ થૂંડી શબ્દ સંપરાણી છે. તેના બીન્ન "રૂપ “સક્રાણી,” “સપરાણી ” થયાં હશે. 
સપરિવારિળો ઉપરથી કરીએ તે! અર્શ એ થાય કે સારા પરિવારવાળી કે, પરિવારવાળી-પનેોતી. 


સતલખ કે ધન્ય. 


ક 


યર૪ નરાસહુ મેહતા કુત 


પદ ૯૧ સું. 


ધન્ય ધન્ય ગોકુળીયું ગામ રે, મારે વા'લે કયોં વિશ્રામ રે. 
ધન્ય ધન્ય જશેોદા માડી રે, હરિને હાલેરા ગાય દા'ડી રે. 
ધન્ય ધન્ય ગોકુળીયાની ગલીયે। રે, મારે વા'લે। કાઢેનિય હુડોએ। રે. 
ધન્ય ધન્ય ગોકુળીયાની ગાય રૈ, મારો વા'લે; ચરાવાને જાય રે. 
ધન્ય ધન્ય ગોકુળીયાની ગોપી રે, હીરે રત્ત જડોત છે ટોપી રે, 
ધન્ય ધન્ય ગોકુળીયાને ઘોડો ૨, હુરિને મસ્તકે મોતીને તોરે રે, 
ધન્ય ધન્ય ગોપયુળીટ્રાના મોર રે, પ્રભુજીતો સ્ુગટ ખન્યો રંગચે!ળ રે. 
ધન્ય ધન્ય જમનાજીનાં નીર રે, મારો વા'લે પખાળે શરીર રે, 
અ્રન્ય ધન્ય જમનાજીન! ઘાટ રે, મારે વા'લે વાંચે નિત્ય પાઠ રે. 
ધન્ય ધન્ય જમનાજીની રેતી ૨, હરિને ચરણુ કમળ રોજ રે'તી રે. 
અન્ય ધન્ય નરસૈંચો દાસ રે, મને રાખો ચરણુની પાસ રે. 
પદ ૯ર સું. 

કાર્તક મહિને કુષ્ણુજી, મેલી ગયા રે મહારાજ. 

રુદન કરે રાણી રાધિકા, નયણે આંસુની ધાર; શું ૨ જીવું સંસારમાં; 

પાપી પ્રાણુ ન જાય, લોભી જીવડો ન જાય; શું રે. ટેક, 

માગશર મહિને માન્યું નહિ, મારા મોહનલાલ; 

સેજલડી રે સૂની પડી, જડ્યાં શેોકયના સાલ. શું રે. 

પાસ મહિને આવ્યા નહિ, જરેોદાજીના કાન; 

અધવચ મેલ્યાં એકલાં, મારાં ઝુરતાં વાન. શું રે. 

મહા મહિને મહારાજને, તેડી લાવો રે ઘેર; ' 

સુખડું નિરખું મારા નાથનું, ઉલટી રગડાની રેળ, શું ર્‌. 

કફાગણુ ખુલ્યો હો સખી, કુલ્યાં કમલાને કંથ, 

હૈયામાં રે હોળી ખળે, કીમ કરી રમું ૨ વસનત. શું રે. 

ચૈત્ર માસે ચિત્ત ચાલે નહિ, એહઢવા આછાં રે ચીર; 

કીમરે ઓઢું જાટવ વિન્‌, મારું શીભે ન શરીર. શું રે. 

વશાખે વન ફળા કુલીયાં, ષુલીયાન દાડમ દ્રાખ; 

કોયલડી ર્‌ ટઉકા કરે, પાકો આંખાની શાખ. શું રે. 


પરિશિઇ. 


જેડૅ'મહિને રવિ તપે ઘણે।, જીણી લૂથી બળતીરે રાખ; 
સહસ ગોપીરે ટોળે મળી, ઘોળે આંખાની શાખ. શું રે. 
આષાડ માસ ભલે આવીચેો,, વરસ્ચો। ધન અંધારું બોર; 
ચટુદીસ ચમકે રે વીજલી, મધુરા બોલે રે મોર. શું રે. 
શ્રાવણુ વરસ્ચોરે સરવડે, નદીએ ખહું તો રૈ નીર; 
સહુસ ગોપી'રે ટોળે મળો, ન્હાવા જમનાને તીર. શું રે. 
ભાદરવો ભલે ગાજીચેો, વરસ્ચેો! ચારૈ રે માસ; 
ભીંજે રાધાજીની ચુંદડી, ભીંજે સોળ શણુગાર. શું રે. 
આસો માસે હુરિ આવીયા, આવ્યા અખલાની પાસ; 
આશા પૂરી એણે મન તણી, વાહુલે રમાડ્યા રાસ. શું રે. 
ગાય શીખે ને સાંભળે, તેનો હને વેકુઠે વાસ; 
ખાર માસ પૂરા થયા, ગાય નરસૈંચા દાસ. શું ર્‌. 
પદ ૯3 સું. 
મારું વૃદાવન છે રુંડું ૨, વમુઠીં નહિ આવું; 


પરષ 


નહીોં આવું. નંદાજીના લાલ, નહોં આડું. ટેક. 
બેશીને રહેવું ને ટગટગ ન્નેવું, નહીં ખાવું નહીં પીવું ર; 'વેમુઠે નહિ. 
વેમાન સોકલો તે! મોકલે! વેહેલું, હું આવીશ સૌના પહેલુંરે; વેકુઠં નહિ. 
ઠ્હ્મના લોક તો છે અતિ ફૂડાં, વાસી ત્રજના સૂડાં ૨; વૈકુઠે નહિ. 
જે વીજે બે પાળીયા હુતા, તેને તત્ક્ષણુ મેલ્યા કટાડી ૨; વૈકુંઠ નહિ. 
નરસૈંયાચો સ્વામી અંતરજામી, તમે સાંભળાને સારંગપાણીરે; વૈખુઠ નહિ. 


પદ ૯૪ સું-રકમણિ વિવાહ# 

દ્વાન્કામાં વાજીત્ર વાગીયાં, ગોમવીમાં ગગડ્યાં નિશાન; 

જાદવરીય પરણ્યા રુક્સણુ. 
આલા લીલા વાંસડીઆ વહાવજે, તેને રૂડો માંડવો ૨ચાવે. 
ગંગાકેરી ગોરમટી મંગાવન્ને, તેની રૂડી ચોરીએ ચીતરાવે. 
આવાં સુડાં તરીયાંતોરણુ ખાંધીયાં, સડી માનુની મંગળ ગાય. 
દ્વારદ્રાર વોરણુ બંધાવને, રુફૂમૂંયાને ફે।ફેળ ખીડાં પાન. 
ગર્ગાચાયેં હાથેવાલેો મેળવ્યો, ખ્રહ્યાજી તો દે છે કન્યાદાન. 
પહેલું પહેલું ગ્રંગળ વરતાવીયું, આલ્યાં આલ્યાં ગવરીફેશાં દાન. 


જાદવ૦ 
જાઇવ૦ 
જાદવ૦ 
જાદવ૦ 
જાદૃવ૦ 
જાદવ૦ 


પર 


નર્રાસહું મહેતા કુત 


બીજું બીજું મંગળ વરતાવીયું, આલ્યાં આલ્યાં સોના સપા દાન. 
ત્રોજું ત્રીજું મંગળ વરતાવીયું, આલ્યાં આલ્યાં ભૂમિકેરાં દાન. 
ચોથું ચોથું મંગળ વરતાવીયું, આલ્યાં આલ્યાં તન મનને ધન. 
પાછળથી પહેરામણી મોકલી, સાચા તારના શે।1ભિતા શણુગાર, 
હુતી મારે પૂવે જન્મની પ્રીતીરે, હું તો શામળીચે। વર પાસી. 
ભલે મળ્યો નરસૈંયાના સ્વામીરે, પરણ્યા પરણ્યા દેવ મોરારી. 


પદ હપ સું-રાગ વસંત. 


જાદવ૦ 
જાદવ૦ 
જાદવ૦ 
જાદવ૦ 
જાંદવ૦ 
જાદુલ૦ 


પરિષ્રહ્મા ગોવાલા સંગ રમે, તેને જેવા નેગેશ્વર દેહુ દસે. પરિ૦ ટેક. 


વાહુલા વૈકુડે લોકથી સંચરો, જેને લીલા માનવ દેહુ ધરે; 
વાહુલે ચોદ્ટ લેક ભાંગે ઘડે, માવો માખણુ માટે રડવડે. 
વાહુલે અકલીત નવ જાએ કળ્યો,જેને વામનરૂપે બલી છલ્યે।; 
ત્રિકમજી ત્રણુ ડગલાં ભરે, તે તો ઉમર ચઢતાં રડવડે, 
વાહુલે ધરતે ધ્યાનમાં નાવીયે।, એવે જતની જસોદાને ધાવોચૅ; 
જેને રપ ધરું સચરાચર; જેણે ગોકુળા ચાર્યા વાઇર[ં, 
વાહુલે વચન પાળવા અવતર્યો, તે તો શેરોચે શેરીયે સંચર્યો; 
નરસૈંયાનો સ્વામી મીઠલે, તે તો વૃંદાવનમાં દીઠલે।. 


પદ ૯૬ સું. 
આનંદની હેલીરે આજ, મારે આનંદની હેલી ર; 


પરિ૦ ૧ 
પરિ૦ ૨ 
"પાંર૦ ૩ 


૫૨૦ ૪ 


ધનરે ઘડીરે ગીરધારી પધાર્યા, સુખડાં નનેતાં ઘેલી ૨. આજ મારે. 


જુમકુમ ફેશર કૃષ્ણુજી આગળ કંકુડાં મેલી રે; 


હારે હાંરે તોરણુ ખંષાવું, પુંજવા જાઉં પહેલી રે. આજ મારે. 


ધનરે ઘડી મારે પ્રભુજી પધાયૉ, દુઃખડાં મેલ્યાં ઠેલી ૨; 


ભલેરે મળ્યો મે'તા નરસૈંયાને। સ્વામી, પ્રીત હુતી પડેલી રે, આજ મારે. 
પદ ૯૭ સુ.* 

જી'વા દેને કા'ન તારી માને કહેવા દેને કાન; 

વાહાાણાની વઢવાડ કરે છે, આથમીયે સુરભાણુ. તારી૦ 


વાટે ઘટે શું વઢતા હીંડો છે, નથીરે શામળીઆમાં સાન. તારી૦ 
નારી આગળ તમે નૃત્ય કરે છે, હુલવું પોંપક્લીયાનું પાન. તારી૦ 


પરિશિણ. ૫૨૭ 


ઔવરશવે તે તો ખીજીરે નારી,ખરું રે લોહુ ને આરસપહાણુ. તારી૦ 
કહું ન માને નેદને! નાનડીચો, મને ખીજતા બૃખુભાન. તારી૦ 
મારે સંદિર પધારો' સોહુનજી, પીરસાવું. પકવાન, તારી૦ 
લવેગ સો'પારીને એલચી રોડા, બીડલે આસટ પાન. તારી૦ 
સાસુ ક્ડે વહુ ઘેલી થઇરે, દીધાને આદરમાન, તાશી૦ 
વૃંદાવનની ડુ%ગલીમાં, ત્રિકમે તોડ્યા તાન. તારો૦ 
નરસૈયાના સ્વામી શામળો રે, ચરણુ કમળ રહ્યું ધ્યાન. તારી૦ 
પદ ૯૮ સું-રાગ પ્રભાત. 
નિર્ધન પુરુષ તે નકી હુરિ જાણુવે।, જુષ્ણુના ગુણુ તજી અન્ય ભાખે; 
મંત્ર ને જંત્ર, અવર આરાધના, દુષ્ી સંગત નિત્ય રાખે. નિર્ધન. 
તારા ભક્તની સંગતે આવે નહિ, કામ ને ક્રેધ માટે રાતો; 
શુષ્ણુ કથા થકી રહે અતિ વેગળો, વિષય રસપાન તે નિત્ય પીતો. નિધન. 
મુષ્ણુ નમનો આસશે જેહુને, તેહને દોહુલાં દુઃખ ન હોયે; 
ભણે નરસૈંચો મુષ્ણુ ગુણુ ગાતાં, જન્મ જન્મ હુરિભક્તિ હોયે, નિધન. 
પદ ૯૯ સું-પ્રભાતિચુ.* 
જાગો તો એક વાત કડું, લાલ ગોવરધનધારીરે; 
મનની હુતી તે મનમાં રહીરે, વેરણુ રયણી વેહાણીરે, જાગો૦ 
જે તમે મનના મને।રથ પુરે સરવે, તો અંગ થાચે ટાઢુંરે; 
જે સુખ સ્વર્ગે વેકુઠે નહીં તે, પરમ આનંદે પમાડુંરે. જાગો૦ 
મન કર્મ વચને સ્મરણુ કરીને, ભજીયે અંતરજામીરે; 
નરરસૈયાચા સ્વામી ભલે મલીયો, સુખની સીમા પામીરે, જાગો૦ * 
પદ ૧૦૦ સું-પ્રભાતિયું. 
રજની સોહાગી વહીરે ગઈ, ભાણુ સોહાગી ઉગ્યો ર; 
નંદ સોહાગી શામલીયેો,, ઝુસુમ કલી લઈ પૂજ્યો રે. રજની૦ 
ગોપ સોહાગી ગણુ ઉભા, વેણુ સોહાગી વાગો રે; 
માતા સોહાગી નાદ કરેરે, કુવર સોઢાાગી જાગો રે. રજની૦ 
ધેન સોહાગી વત્સ ધવરાવે, સ્નેહુ સોહાગી ખાંધો રે; 
નરસેંયાચા સ્વાસીને સુખ દીઠે, ભવસાગર તે! ભાગો રે. રજની૦ 
હ રૈ 


પર૨૮ 


નરાસહુ મેહેતા કુત 


પદ ૨૦૨ સેં. 
પીયુ મારી સેજડીનેો શણુગાર; 
જોબન સીંચણુહાર. ી 
પીયુજી કારણુ હું તો હાર ન ધરતી, જાણું રખે અતર થાચે; 
નદી વિના પવત સિંધુ સમાણા, મ્હારા તે રુદયા માંહે. 
પરનારીસુ પ્રેમ ખાંધ્યો, કીધો વૃંદાવન વાસ; 
નરસયાચે સ્વામી! ભલે મળીએ।, અબળાની પૂરી આશ. 
પદ ૨૦૨ સે. 
હાંરે ખાઈ એણીપેરે મેં વશ આણચે।; 
વિપરીત સુરતે રમાડચો. 
ના ના કહેતાં નાશી જાતો, મા મા કહેતાં ઉર લીધો; 
નેણે નેણુસ્ુ અધુર અધુરસ્ુ, અમૃતની પેર પીધો. 
એક સમે મેં ઉરપર લીધો, જેમ કહું તેમ માણ્યો; 
નરસૈંયાચા સ્વામી શું રમતાં, સંસાર જાણ્યો ન જાણચે. 
પદ્દ ૨૦૩ સું. 
રણી રંગભરી રમીયે; 
શામલિયાને અંગોઅંગે મલીચે. 
મનસથની પોડ ખરીરે, દોહુલી વેળા પણુ કેણુ નીવારે; 
વ્યાકુલ થઈ હું મંદીર દ્રાર, નિરખું વારે વારે. 
અંતર્‌ પ્રીત ધરો મન માંહે, આવ્યા અંતરજામીરે; 
રુદેયા સરસો ભીડી રહીએ, નરસૈંયાયો સ્વામી. 
પદ ૧૦૪ સું. 
દોવડીએ અજવાળી, દીવડીએ। અજવાળીરે; 
પંચડો વાહુલાજીનો ર્હુંરે નિહાળી રે. 
સેજ રચી મેં કુસુમ લઈને, નવલે। કરી શણુગારરે; 
અંગોઅંગે અમી ઠરે, જે આવે પ્રાણાાધારરે. 
આ જેબન જતન કરી રા'મ્યું, ભેટ પિયુને કરવારે; 
નરસેંચાચો સ્વામી ઉરપર રાખું, રેણી રંગભરી રમવારે. 


૫. 


પાંરશિણ. પરહ 


પદ ૨૦૫ સું. 
ગાલે ઝુંકુમ કાજલ કે।ણુ કેઉલા, સુખ તંબોલ રાતાં; 
અધુરે અસંકુત અલતેો જણાચે, લાજ નહીં ઘેર જાતાં, વૃ 
નવાં નવાં ભ્ુષણુ અંગે અનોપમ, નામ નેત્રે ભાવેરે; 
દિ વિચારે શું એણીપેર રાતો, તે કેમ મારે ઘેર આવેરે. ૨ 
દિ વિચારે શું વૌદ્ટ ન કીજે, એમ બોલે રાધા નારીરે; 
નરસૈંયાયો સ્વામી ચતુર શિરોમણી, એ કેણુ લીલા તાયીરે, ૩ 
પદ ૧૦૬ ડું. 
હેમોને ઘેલાં કીધાંરે મારા રાજ, સેવાડો ગાઈને; 
મહીડાં મારાં લીધાંરે મારા રાજ, મટુકી સાહીને. 
પાણીલાંને ગયાંતાં રે મારા રાજ, સહીયરેના સાથમાં; 
4 , ગૂઃઃ મ ત્ર ઝર 
વાહુલેજી તો ઉભારૅ મારા રાજ, જમનાને કાંઠેલે; 
યશેદાજી વારે ૨ મારા રાજ, તમારા કહોાનને. 
ઠાંકણુ મારું નંદયું રેં મારા રાજ, ખાંવલડી સાહીને; 
મનડાં મારાં મેહ્યાં રે મારા રાજ, છખીલાની ઝાંઇશએ. 
કાળજે બાણુ વાગ્યાં રે મારા રાજ, મોહુન રૂપ જેઈને; 
નરસૈંચા રીજ્યો રૈ મારા રાજ, હુરિ ગુણુ ગાઇને. 
પદ ૧૨૦૭ સુંઃ* 
ખેડે મારે ભાર ઘણુ! નંદલાલ, વાતો કેમ કરિયે. બેડેન 
સાવ સોનાને મારે શિર ઘડુલે, હાથ સોનાની ઝારીરે; 
રાધાજી પાણીલાં નિસર્યા, સોલ વરસની નારીરે, વાતે.૦ 
લટકેથી આવું હું લટક્રેથી જાઉં, લટકામાં સમજાવુંરે; 
એક ઘડી તસે ઉભા રહેજે, બેડું સહેલી પાછી આવુંરે, વાતે.૦ 
' એક ડેકાણું તમને એવું ખતાવું, ત્યાં જઈ ઉભા ર્હેજેરે; 
મન તનની આપણે વાતુ કરીશું, મારા નેબનીયાને। રસ લેજેરે. વાતે.૦ 
સાવ સોનાનો મારે પાવજ તોડો, હાથ સોનાને ચૂડોરે; 


ભલે મળ્યો મે'તા નરસૈંયાના સ્વામી,શામળિચે। વર સુરોરે, વાતો. 
૩૪ છ ં 


પ૩૦ નરરાસહે સેહેતા રેત 


પદ ૧૦૮૪ સું, 
ખે'ની વ્રજમાં વાતુ એવી થાય છે રે; 
મારે વાહુલે મથુરામાં જાય છે રે. બે'ની. 
ત્રજની સુંઠરીએ। ભેગી થઇ છે ર૨; 
રથ હાંકી આગળ ઉભી રહી છે રે. બે'ની. 
રથ નેડોતે અફૂર આવ્યા રે; 
તેતેશા શા સમાચાર લાવ્યા રે. બેની. 
નરસિંહુ મહેતાના સ્વામી સંગાથમાંરે; 
હુમે'છીએસ્વામીતમારા હાથમાં રે, ખે'ની. 
પદ ૧૦૯ સું. 
નતેવા સરખો સલુણા આજ, રંગભર મળીયા રે. ટેક. 
જેનો વેદમાં નહિરે વિચાર, રંગભેરમળીયારે; 
જેને! ખ્રહ્ધા ન જાણે પાર, અંતર ટળીયા રે. ', 
એએ તો ચાલતા સોડામેોડ, રંગભર મળીયા રે; 
એને નેવા સરખી નેડ, અંતર ટળોયા રૈ. 
બીડલે ગ્રેહે મુખ પાન, રંગભર મળીયા રે; 
ગોપી હરિ છે ભીંનેવાન, અંતર ઢળીયા રે. 
હું તો પામી પરમ નિધાન, રંગભર મળીયા રે; 
મહેતા નરસંયાને અભેદાન, અંતર ટળીયા રૈ. 
પદ ૧૨૧૦ સું-રાગ રામગરી* 
શું કરું ને સખી, આજ છઉં અતિ દુઃખો, શ્રીઠુરિ રુષણું લેઈને સુતા; 
વાંક માહારા જેની અપરાધ એ થયો, ખેલતાં કઠણુ કૂચ ઊર્‌ ખુંચ્યા. 
આ વંકાએલ નાથને, ખાથ શીદ ભીડીએ, હોંડોએ શીઠઠ વળી સુરત રમવા; 
કામના કટક ચહુડાવી ઠશી ખેલવું, ત્યારે પ્રભુ પ્રહાર ખમવા, 
કરઠુણુ થયા વિના કારજ નવ સરે, સોહેલું નથી સંગ્રામ કરવા; 


નરતેંયાચો સ્વામી અબળા ઉપર રસૈ, અવતર્યો ભૂમિ ભાર હરવા. . શું 


પદ ૧૧૨ સું. 
સુખના દા'ડારે આધવ અમને સાંભરેરે, એ સુખ ના જાણે પરિખ્રહ્ા; 
રાસને રમાડયાંરે વૃંઠાવનમાંરે, નારદજી તો નાચતા હુતા તાંહાં છંમ. 


શ 


પર્ચિશેણ. ૫૨૧ 


તે દા'ડેને રમ્યારે આંખ વિંચામલી રે, છબીલે। છુપાણા કદમ કેરી છાંહુ; 
અંત્રિક્ષ જુએ રે સુરનર દેવતા રે, પુષ્પવૃષ્ઠિ કરે વૃન્દાવન માંહુ. સુભ 
મુખજાને કહેશે રે જઈ સંદેશડેો રે, તારે હોતો તાંહાં અમારો રે ચાહ; 
નરસેંયાચા સ્વામીને સુખમાં સંભાળન્ને રે, તેણું વળગાડ્યા પોતાની ખાંઢુ. સુ 
પદ ૧૬૨૨ સું. 
મારલીવાળો ને, રંગે રસ્રાળો, કાળો કામણુગારે રે; 
ચિત્ત હુમારાં ચોરીને લીધાં, વાહુલાને કેઈ વારો ૨, સમોરલીન 
ધર સધ્યે હુમતે ઘેહેલાં કીધાં, ધરથકી એ ધૂતારે રે; 
ઝર તર તઃ તઃ ૦ (ર સએરલ્ીન 
સોર સ્રુગટ ને કાને કુંડળ, ન્ેતાં સુંદર સારો ર્‌; 
ભલે મળ્યો નરસૈંયાચો સ્વામી, પ્રાણુથકી સુને પ્યારોરે, મોરલીન 
પદ ૧૬૩ સું. 
કોહું સજની એ કેઈ પેરે મૂકું, આનંદ સૃપી મા'વાને; 
નહીં સમરથ અખળાવિણુ કેઈ, જે એહેનો પાલવ સા'વાને. ફ્રેહુ૦ 
જાગ જગનમાંઢાં ઝાંખી ન જુએ,પેધેો માખણુ ચારી ખાવાને; 
નરસેંચા ભૂતલ અવતરીયો, તે કૃષ્ણુના ગુણુ ગાવાને. કેહુ૦ 
પદ ૧૨૪ સું? 
માહારો નાથ મૂકે સાથ રે, સજની શું કીજે; 
જેઈ લાવો રે હુમારે હાથ, વખ ધોળી પીજે. 
જળ જમનાં જળ ભરવાને જાઉં, તાંઠાં કહાન એચિંતો આવે રે; 
ઉરતેો હાર પોતાનો ઉતારી, તે તો માહારા કંઠે સોહાવે ર, સ૦ 
કરનેડી વાહુલો આગળ ઉભો, લળી લળી પાવલષે લાગે ર; 
એહેના મનને હું મર્મ ના જાણું, માહાર્‌ી પાસે શું માગે રે, સન 
હું રે લાજી વારે શણુગટ તાણ્યો, સહીયેર સમાણીએ દીઠું રે 
પેરવુંરે પેખણુ યુગમાંહાં નેતાં (), સહુથ્રી લાગે મીઠે રેં, સ૦ 
વરણાગી વેરણુ થઈ લાગી, વરવા હેડે વારું રે; 
શ્યામ સલુણે! મારી કેડ ના મૂકે, માહારા ક્યા રુપને સારુ રે, સ૦ 
અનેક સુંદરી એહૅને રે ઇચ્છે, તેસું પ્રોત ન નડે ર; 
નરસેંયાયો સ્વામી માહાંરી ભાલે, ભોજત મૂફીતે દોડે રે, સર 


પ૩ર૨ નર્રાસહુ સેહેતા રત 


પદ ૧૧૫ સું. 
શરદ નીશા શશીપે અતિ સડી, તેટુનું સુને વદન દેખાડ રે, સજની. 
લોચન વિહુંગગ અસીરસ ઈચ્છે, જશલે જશલે જીવાડ રે, સજની. 
માહા નિધિ ગ્રહીને બ્રહ્દાદિક માંહાં, કેહી કેહી નખેદ રે, () સજની. 
જે સુખ સુખ હેત વૈકુંઠ તજનું, તેનો જાણે સુનિવર વેદ રે, સજની. 
ત્રેહતાપ વિખ સુખથી નીકસ્યથો, તે તો જાંહાંનું જાવા રે, સજની. 
વિનય વચન પ્રેમે પ્રણિપત કરીને, આણી પેરે આંહાં પધરાવા ૨, સજની. 
સન્સ્ુખ રહી સખી શ્યામાને લાવરે, સજી રણુ ધીરજ દુર્લભ રે, સજની. 
નર્સેંયાચા સ્વામી પ્મહાનિધિ સુંદર, માતુની રુટીચે સમાય ર, સજની. 
ર પદ ૨૧૬ સું. 
આંગણે ઉભાં આઘાં રે, સજની, આંગણે ઉભાં આઘાં રે. 
સ્નેહીતણા અતિ આદર કીજે, તે તો રહી મતુહાર રે; સજની૦ 
જેનાં ચર્ણ ઈચ્છે શિવ બ્રહ્મા, કમળા વાસ વિહાણુ રે;' સજની૦ 
તે પ્રભુને તુને પાચે લગાડું, આવ કહું એક વાર રે; સજની૦ 
રાતતણી રુષણાં લેઈ બેઠી, રોષ પરે કાં ઘેહેલી ર; સજની૦ 
ભજ ભૂધર ઘેર બેઠાં આવે, લેને આલિંગન વહેલી રે; સજની૦ 
મન માન્યાં શામળિયા ને શામા, આનંદ લોચને હુસીયાં રે; સજની૦ 
ભણે નરસૈચે। સુખ મરજાદા સે'ળી, મળીયાં છે બેહું રસિયાં રે; સજની૦ 
પદ ૧૨૭ સે. 

સુંદરી સાચાં રે લાગ્યાં લછમીવરને પાય; 

મંદિર જાતાં પાવલીયાં પાછાં પાછાં થાય. સુંદરી૦ 

નયણે નીર સજી થયાં ૨, કાંઇ થરથર કાંપે ઊર;' 

રજનીતણું સુખ વહી ગયું રે, કાંઈ ઉગીયો વેરી સૂર.ર સુંદરી૦ 

રજનીતણું સ્રુખ સાંભરી રે, અબળા આવ્યાં પૃર; 

નરસૈયાચા સ્વામીને સંગે રમતાં, સ્નેહ ના કરશે ટ્ર. સુૂંદરી૦ 

પદ ૧૧૮ સું. 
પાછાં ફ્રી ભાળજે રે, અખળા ગ્મેટલડું જાચું; 
ફેરી ફરી આ થાનકે મળવું, સમણું ફે સાચું. * પાછાં 


દ 


પરિશિણ. પ૩૩ 


મનમાન્યાની મીટે મળતાં, ક્ષણું એક ચિત્ત ધરક્ને; 
કોઈ કોઈ વેળા પાતલીઆ રે; ઝુજ ભણી કૅરને. પાછાં૦ 
દુર્જન લોક થકાં ખી'જે રે અબળા મન એટલડું જાણી; 
નરસૈંયાચા સ્વામી પાતળો, તેણે પ્રતીત મારી જાણી. પાછાં૦ 
પદ ૧૨૯ સું. ી 
અમને ના વિસારશે રે, અબળા રમતાં જમતાં રંગે; 
જાહાં જાએ તાંહાંસુંદરી રે, માહારા પ્રાણુ તમારી સંગે અમને 
ગએ શા બોલે! બોલ મારા વાહુલા, અમને ચઢાવો પાડે; 
વિસાર્યા કેમ વિસરું રે, તમે! લડાવ્યાં લાડ અમને? 
શામળિયાને સાંઇડુ દેને, સુંઢરી ચાલ્યાં સર્વે ઘેર; 
નરસૈંયાચા સ્વામીને સંગે રમતાં, કરતાં લીલા લેહ. અસને૦ 
પદ ૨૧૨૦ સું. 
શું' હીંડાો ભમતા રે, ભૂધરા શું હીંડો ભમતા. ટેક. 
કાહાનજી કોને ઘેર નજાઈએ, અણુગમા ને અમથારે; 
મહી માખણુ પાંચે“અમૃત પીરશું, તેશેરે નથી જમતા. ભૂૃધરજી૦ 
મહીઆરીને મારગ જાતાં, દેખું છું દમતા; 
ગોવાળણી જેની ગાળજ ખંટે, આંહાં વેણુ નથી ખમત।ા. ભૂધરજી૦ 
ચોદલેકનેો નાથ થઇને, હીંડો નારી નેહે નમતા; 
નરસૈંયાચા સ્વામીની સંગે રમતા, મેહેલીને સહુ મમતા. ભૂધરજી૦ 
પદ ૧૨૬૨ સું-રાગ પ્રભાત.* 
શ્રીટુરિ નરહરિ, કૃષ્ણુ કરુણુ। કરો, રાખ્ય રાધાવર ચરણુ શરણે; 
શેક માહે ગયા, જન્મ સઘળા વૃથા, દુષ્ટ ચિંતા કરી ઉટર ભરણે. શ્રી૦ ૧ 
* ઉપ્લું પદ નરસિહ મહેતાની કૃતિ છે અમ મતાવવાનો પ્રયત્ન, શ્રીમદૂવલભાચાર્ચ સંપ્ર- 
દાત્રતા કેટલાંક ગોંસાઇના ખાળકેો અને અનેક વૅષ્ણવો કરે છે. હેતુ સપણ છે, કે પશ્મ ભક્ત 
તરસિહ્ મેહેતાએ ૬૧ મા રાતકના પ્રારંભ પૂર્વે કે તેની લગભગમમાં એવું ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું કે હવે 
પછી શ્રીમદૂવલભાચાયે અને તેના દીકરા વિઠઠલતાથજી, જેને વેષ્ણૂવો ગોંસાઇજ કહે છે, અને કેખલા 
વૈષ્ણવો સ્રાક્ષાત્‌ પૂણે યેરપો'ત્તમતું સ્તરૂપ કહે છે તે, જન્મ લેશે, અને પુષ્ટિમાર્ગને પ્રવતોવશે. પટ્ટી 
ભાષા, વસ્તુ, વિચાર ન્નેતાં એ પદની ૪ થી કડી કૃત્રિમ છે એ કહેવાની ર૦૨ નથી. વેષ્ણુવા કહે 


છે કે તર્સેયો પૃષ્ટિમાગેનો બધેષો-વધામાણી આપનારે હતે, અને નરસિંહ સેહેતાએ શ્રીવલ્લભાચાર્ય, 
જે બોધ કરવાતા હતા, તે પ્રપ્રમ જણાનવાને ઝ જન્મ શીધો હંતો | આતા જેવા ઉડાગટોલ્લો, હું 


પટ૪ નરશિહ સેહેતા મૃત 


રેટ ઇંદ્રય પ્રાણ, અંતઃકરણુ દારા, ધન સોંપીયાં ચરણુ તારે; 
જીવ વિધ્યા ધર્મ, સર્વ શ્રીનાથ તું, તુજવિના અવર્‌ નહિ વસ્તુ મારે. શ્રી૦ ૨ 
(મારે) માત તું, તાત તું, બ્રાત તું ભૂધરા, તુજવિના અવર કેતે ન જાણું; 
દાસ હું નાથ તું, એમ જાણી સદા, દ્રાર બેઠો તારા ચુણુ 1 શ્રીન ૩ 
શ્રી વ્યભ શ્રી જિ લ, ભૂતળે પ્રગટીને, પ્રુષ્ટિમાર્ગ તે વિશદ કરશે; 
દૈવી નિજ જ્ઞ્વ જ શરણુ જે શાથે. વિના સાધન ઉદ્ધાર કરશે. શ્રીન ૪ 
(માટે) શરણુ ઘો શ્રીહુરિ, દીન જાણી કરી, સર્વથા દાસને ચરણુ રાખો; 
ખેઉ કરનેડીને નરચૈયો વિનવે, નિત્ય પતિ આવીને વદન દાખો. શ્રીન પ 
પદ ૨૨૨-સુ રાગ રામગી. 

કહાવે રૈ ઉલંભ્ડા ગોઝુલની ૨ નારી, 

ઉદ્ધવ કહેજે હુરિને એકાંત બેસારી, 

વિન અપરાધ _તજી ૨* વ્રજનારી. 

પ્રથમ જાણ્યું રે પ્રેમ અધિકુ ૨ થાશે, 

આવડું રે ન*જાણ્યું હરિ મુને મેલીને જારે. 





ધારું છું કે કોઇપણ પંથ-સપ્રદાયમાં નહિ હરે. નરસિહ મેહેતાના કાજ્યો, પદો જેટલાં જેટલાં 
નતા ચાપડામાંથી ઉતાર્યા છે, તેમાં ક્યાંહી એ પટ્ટ દૃષ્ટે પડ્યું નથી; પણુ અરાડમી સદીના લખાયલા 
વલ્લભસંપ્રદાયના ચોપડામાંથી જ માત્ર આ પટ્ટ મળી આવ્યું છે. નરસિહ મેહેતો! કચા પ્રકારના જ્ઞાન 
અને ભક્તિમાર્ગે ગમન કરનારો હતે, તે તેના જ્ઞાનભક્તિ એ મથાળા નીચે આપેલાં પદો તથા 
પરશિરિષ્ટમાં આપેલાં અન્ય પદે તેતું સ્વરૂપ સુસ્પષ્ટ રીતે દશોવે છે અને તેપશથી સિદ્ધ થાય છે કે, 
વલેભસંપ્રદાયની પુષ્ટિ ભક્તિથી કંઈ ન્તૂટ્રીજ દિરામાં નરસિહની ભક્તિ વહન કરે છે. સૂક્મ 
રીતે અવલોકન કરનારને પ્રત્યક્ષ થરી કે નરસિહની જ્ઞાનભક્તિ અને પુષ્ટિભક્તિ વચ્ચે કોઈપણુ નતની 
સાર્યતા તથી, તે। પછી ઉક્ત પટમાં વર્ણવેલી ભવિષ્યવાણી નરસિહ મેહેતો કેસ ભાખે ? નરસિંહની 
ભક્તિનું સ્વરૂપ, ઠ્વોઈ પણુ વિષ ઉપાસક પંથને માન્ય છે, સર્વદેશી છે; વલ્લભાચાયની 
બ્રક્તિતું સ્વરૂપ એકદેશી છે. 

ખીજીં, આ પદની ૨ જી ને ૩ જી કડીમાં, શ્રીવલંભાચાર્યના બ્રહ્મસંબંધી જે મંત્ર-સદણપર્‌- 
વસ્લરપારીમતકાજગાસફ”્વિયોમનનરતાપેક જ્ઞાનન્ટ્તિરોમાવાડદં મમવતે ₹ળાય ટ્દોન્રિયપ્રાળાન્સઃક(ળ-- 
સરર્માશ્ (રામા યત્રો્વસિવિસેજવરળ્યાસ્મના સ સમષયામિ «સોડ જૂષ્ળાસ્તિ ॥-છે, તેનો ભાવ સસાવ્યા 
છે! આ સંત્ર સર્વમાન્ય કે વેદોક્ત મંત્ર નથી, તેવા સંત્રનો પ્રવર્તક અસુક થરો એમ વેષ્યુવા કહે 
એ તેમના એ પ્રેમલાપણાને છળ અથવા ધૂર્ખતા જ છે | નરસિહ મેહેતો વિશુદ્ધ પરમ શ્રૌકૃષ્ણુનો 
ઉપાસક ભક્તજ્ઞાની હતે. છતાં ઉપકું પટ નરસિહ મેહેતાનું જ હોય અને પુછિમાગ પ્રવર્તુવાના 
પેગામરૂપ હેય તો નરસિહ મેહેતતો શીમદૂવલેભાચાર્યનો ચરુ ગણૂશે ! 


હર 


પરિશિણ. પ૩૫ 


અમને સાંભરે પેલી રાસની ફ્રીડા; 
મદન સંતાપે ઉપજે પીડા. 
ચંદ્ર વિના જમ રજની હો દીશરેં, 
તેમ રે તમ વિના અસ્યો* જગ દીશે. 
જાતાં ૨ અમને કહ્યું રે જગદીશે, 
કુરુક્ષેત્ર માંહી આવી મસલીશે. 
સુરલીને સ્વરે મને હુરિ સાંભરીયાં, 
એવે મધુરોશે ખાજે ઝુબજાને મંદીટ્રીયાં.4 
વિપ્રિત શૃંગાર ગોપીચા ચીથરીયાં, 
સુરલીને મોહી ગોપી ત્રન્ટાવન ચાલી. 
કાનના કુંડેળા સુંટરો પાઉલે સારી, 
નરસૈંયાચા સ્વામી, મળીચે। ભવસાગર તારી. 


પદ ૧૨૩-ર્‌ાગ સાસેરી* 


થનગ થનગન કરતી હીંડુ, ઝાંઝરીઆાં ઝમકાવું રે 
જમ જમ પિચુજી સામું જોય, તમ તમ અંગ નચાવું'રે. થન૦ 
પિયુ કારણુ મેં શણુગાર કીયુલા, માંગ સિંદુરે સોહી રે; 
અલવે ઉભી આઈસ સોહડું, સુનીજનનાં મન સોહી રે. થન૦ 
સુંદરીયાચા સ્વભાવ એસા, (? તેજ ત્રિભોવન માચે ર; 
નરસૈંયાચા સ્વામીની ઉપમા, કેને કેલી; નવ જાચે રે, થન૦ 


પદ ૨૨૪ સું-રાગ માજ? 


કાહાનજી તું કૅયાંના દાણી, લઈ જયશ ખથુરા તાણી. કાહા૦ 
તું નહિ ગામગરાસીયો, તું નહિ રાજયુમાર; 
નંદ આહીર વસે વનમાંહે; તેનો તું પીંડાર. કાહા૦ 
ઠૅગ$ સુરુષ તું યાદવારે, મધુરો વાહ્યો વંશ; 
નરસૈંયાચોા સ્વાસી ભલે મલીચે, જમ રાવણુ તમ કૅસ. કાહુા૦ 








દિદાર દ 


* અમને. %4 એ તુક પછી આ તુક*છે:--“શ્યામ વિરાજે મુરલીને સ્વરે મને હિ સાંભરીચા.” 
રં કહી. $ મૂળમાં “ યગ” છે. 


પ૩૬ નરસહુ સૈહેતા કુત 


પદ ૬૨૫-રાગ રામત્રો* 
ધરણીધરસુ લાગું મારું ધ્યાન રે, 
લેક કહેશે ગોપી ઘેલી ૨ થઇ છે; 
માથે છે મહિ કહે છે કાન રે. ધરણી૦ 
વેચંતી વેચંતી ચાલી નગર ઝુઝાર ર; 
મડુકી માંહે આવી રહ્યા દેવ સે।રર રે. ધરણી૦ 
ચોદલેક એના ગ્નુખમાં સમાય રે; 
એવો વેજુઠંનાથ કેમ મટકીમાં માય રે. પરણી૦ 
નરસૈંધાયો સ્વામી ભક્ત આધીન રે; 
આપ સરીખડા કીધા આહીર રે. ધરણી૦ 


પદ ૧૨૬ સું-રાગ પ્રભાત પંચમ** 


રાસ રમીને રે કહો ક્યાંથી આવીયા રે, બળવંતા બારણીયું ના ઠેલ; 

રસને ચઢાવી રૈ, સુજપર શામળા રે, જાએ જયાં કરી હોય રંગની રેલ, ૨૦ ટેક. 
રાતાં રાતાં નયણાં ૨, અતિ નિદ્રા ભર્યા રે, રાતી અધર કુકુમની રેખ; 
મુસુમના હાર રં, અતિ કરમાઈ ગયા રે, અધુરો ધૂતારો તારો વેશ. રજની૦ 
મસ્તકના મોર રે, દીસે મોકળા રે, શીતળ થયું છે સઘળું અંગ; 

કેણણુ મલ્યું'તું રાતે રે, તમને ભોળવ્યા રૈ, રસ ઉર લીધે! સઘળો રંગ. રજની૦ 
પહેયો ને પીતાંખર રે, કાંહાં વાહુલા પાલટ્યાં રે, પાર્ટી પદોલી પાછી આલ; 

હૉરે મંદિર પધાયો રે, પેલી સોડ્યના રે, અમ ઘેર આવને હુરિ કાલ. ૨જની૦ 
ક્સુંબાને ચીરે રે, સેજ સૂની રહી રે, અબોલા લીધા રે શા માટ; 
ચાંદલીઓને ઉગ્યોરે, હુરણીયો તો આથમીઓરૅ,ત્યાં સુધી નેઈતમારી વાટ, ૨૦ 
પ્રેમતે આલાપે રે, પંખી સઉ શૈર કરે ૨, પ્રકટ થઇને રહ્યો પ્રભાત; 
નરસૈંયાચા સ્વામી રે, મંદિરે પધારીયા રે, સ્નેહુ ઘણ્‌। ને થોડી રાત. રજની૦ 


પદ ૧૨૭ સે*1 
પારણે પોલ્યા શ્રી પુરુષોત્તમ, માતાનો હુર્ખ ન માચે રે; 
સાવરે સોનાનું એ રે પારણું, ઝાઝે હીરે જડાચે રે. પારણે 


* વસંત પટ્ટ ૯૨-૨૦૪ અને રાંગારમીળા પટ ૮૯, નો બીને પાઠ. 1 જૃષ્ણુજન્મ વધાઈ” 
પદ ૭ માનો બીને પાડ. ક 


ક્ર 


પરિશિષ્ટ. 


માનુની મંગળ ગાય આનંદસુ, વેર વેર ઓચ્છવ થાયે રે; 
ચંદા સૃશ્જની કડી વિરાજે, ષુષ્પની વર્‌ખા થાચે રૈ. 
હીંડોલે। , હુરખસુ હલાવે, મુનિ જનનાં મન સહે ૨; 
ભણે નરસેંચે। ધન ત્રજની નારી,ધૅન પ્રકટ્યા દેવ નંદ ઘર કે ૨. 


પદ ૧૨૮ સું** 
મારું વૃંદાવમ છે સુડુરે, વૈકુઠ નહિ આડું; 
તું તેડુ મોકલજે વેહેલું, તે માટે કહું જું પહેલું. 
પહેલું કેડે તે પછે કામનું, વેકુડે નહિ રાચું; 
જય વિજય હે  વેુઠથીર પડીઆ, માટે વેકુઠનું છે કાચુંરે. 
ભૂતળથી વેકુઠ ને ટ. ક સ રહેવું, 


કતાથ સેકુઠ પિ તેને, યે વેકુઠના ચિકાશ, 
નંદાનંદ બ્રખુભાન ટ્યુતા ઉપર, વૈકુઠ નાખું ઓવારી, 
વ વેકુઠનાથ તમે નિશ્ચે કરી જાણે, મારી ધણી છે બળીચો।; 
રાધા રુષ્ણુ રમણુ વૃંદાવન, ટાંનરસૈયો જઇને ભળીયો. 


“પદ ૬૨૯ સું. 


પરુણ 


પારણેુ૦ 


પારણે૦ 


મારું. 
મારુ. 
સારું. 
મારું. 


સારું. 


તાહેરા દાસની હાણુ તે હાણુ છે તાહરી, ચતુર શિરોમણી ભે ફિશ 
ભક્ત કારણુ અવતરો, શત્રુ ઉધારિયા, અધમ જન ગુણુકાને ટપક તારી. ૧ 
શરણુ આવ્યા તેની લાજ તમને અરી, દુપદસુતાનું દુઃખ આણી; 
ફુટ કૌરવ ફુૃતાંત કરાવીયું, ભક્ત પાંડવતણી પક્ષ તાણી. ૨ 
ભક્તનાં કષ્ટ તે ક્ષણું એક નવ સહે, ધામ વેકુઠથી આવ્યા ત્રાડી; 
નામ લેતાં ગજ,અધમ બએધારીયેો, પ્રગટ ત્યારે થયા હરિ થંભ ફાડી. ૩ 


પે ઝટ ઝદ ૩: , ઝદ 
ઝદ ગ્રહ ક પ ગ્ર 


* પદ ૬૨૨, ૬૨૩ ને ૬૨૪ના જૂદા પાઠ આગલા જ્નાગમાં છપાઈ ગયા છે, તેમાં અને 
અત્ર આપેલામાં વધારે ફેર છે, તેથી એવા હેતુથી આપ્યા છે કે વિદ્દાનો નિણેય કરી રાકે કે છીયો 


પાઠ ખરે છે. પટ ૨૨૪ જું પરિરિષતા પટ ૯૩ ને! ખીન્ને પાઠ છે. 


3 નરસિહ સેડેતાના કાવ્યો જે જે ચોપડાઓમાંથી ઉતાયો છે, તેમાંના એક ચોપડામાં અધવચે 
આ પદ હુવું. એમાં મેહેતાની છાપ નશ્ી-તે કડીના લોપ હરો, પણુ મેહેતાર્તું હોય એમ ધારી 


સંચ્રયાત્મક તરીર્ર મૂક્યું છે. 


હારમાળાનું પરિશિષ્ટ. 





પદ ૬ છું-રાગ આશાવરીઃ* 


જુષ્ણુ સ્વામી એક વાત] સાંભળે, સુજ દીન ઉપ્તર કરજે દયા; 
મદ મત્સર અહુંકારન્ટે માયા (ભર્યા), સંસાર સાગર્‌ તેજ રહ્યા. મુષ્ણુ૦ 
કામે કપટે ક્રોધે લોભે, જેણે સરવશ એ લીધું રે; 
સંસાર સાગર આધતાં જાતાં, સંચિત નિષ્ફળ ક્રીધું રે, જુષ્ણુ૦ 
સંમરથ સ્વામી શ્રો રઘુનંદન, ભણે ચૌદલેોકનો ભૂપ રે; 
તું વિના આખર કુણુ આગલ, સાંભળ સ્વામી અકળ સ્વરૂપ રે. જુષ્ણુ૦ 
હીનાનાથ શરણુ શરણાગત, ન કરો સાહાય મારી કવ] ચુણે ૨; 
ત્રાહે ત્રાહે ત્રિભુવનપતિ ઠાકોર, બેઉ કરનેડી ભીમ ભણે, રે. મુષ્ણુ૦ 








ક ન૦નમ૯મમનડ ૦ ૬૦---સ૦૦-નત૦-૦ન૭૦૦૦૦૪-૦જ ૦-૦. 





નરાનઝરલાકા૦-.ક૦.-..-.-૦૦.ન૪ન૪જનનનાં, 





સાં અ 


* પ્રા. કા. ત્રિ. માં પ્રગટ થયેલી પ્રેમાનંદકૃત હારમાળા અને આ ગ્રન્થના આધે ભાગમાં 
આપેલી નરસિંહ મેહેતાની હારમાળા, બન્નેથી ન્નૂટ્ટા પડતા નરસિંહ મેહેતાની હારમાળાના ચોપ- 
ડાઓમાંથી નોચેનાં પદો ઉતારવામાં આવ્યાં છે. છપાયલી હારમાળા અને અપ્રસિદ્ધ હારમાળાના 
પદેોના કમમાં બહુ મોટો ફેરફાર છે, અને તે બધો અત્ર આપવા જવાથી વાંચનારને ઘણે ગુંચ- 
વાડો ઉત્પન્ન થરો; એટલા માટે મેં તે અત્ર આપ્યા નથી, પણ ન્યાં ન્ત્યા જરૂર દેખાઇ વાં, 
ક્યા પદ પછી પરિરિષ્ઠમાં આપેલું પદ વાંચવું, તે માટે થોડો ખુલાસો ક્યોં છે. મારી પાસે 
હારમાળાની નવ પ્રત છે. રા. રા. તનસુખરામ મનસુખરામની સં. ૨૭૩૧ ની પ્રત બહુ ન્તૂની 
છે, અને મારી પોતાની એક પ્રતતી લખાવટ, કાગળ ન્નેતાં લગભગ તેટલી જ ત્તૂની હરો, નને કે 
તેમાં સાલ નથી. રા. તનસુખરામવાળી ૧૭૩૬ ની પ્રત નેતાં હું અનુમાન કરું છું કે, મારી પ્રસની 
જૂની પ્રત ૬૧૭૨૫ થી ૧૭૫૦ ની આસપાસની હોવી નેઇએ. તેમાં પ્રથમૃના ચાર પાંચ પાનાં નથી, 
પૂવેના પાનામાં કદાચ તેની સાલ ફય, તે પાનાં પ્રાસ નથી. એ પ્રત સુસંબંધ અને બહુ અંશે 
માન્ય કરવાજેગ હોવાથી તેમાંનાં જ પટ્ટ માત્ર આ પરિરાષ્ટમાં આપેલાં છે. ખીજ પ્રતેનાં વધારાના 
પદો આપવા બેસું તો એક વળી નવી જ હારમાળા થઈ ન્તય. 

નરસિહ સેહેતા સામે પ્રતિપક્ષમાં ખાથ ભીડતારાઓઆમાં ભીમ અગલને ભાગ લે છે, અને 
ઘણા પ્રશ્તોત્તર સામસામાં પૂછાય છે, અને આક્ષેપા થાય છે ભીમ નરસિહ ને કૃથ્થુને છોડીને 
રામને ઉપાસવાતું કહે છે, અને રામ કૃષ્ણુમાં ભેદ નથી એમ સમર્થનમાં જણાવે છે. નરસિહ સામે! 
પક્ષ કરીને કહે છે કે, ને કૃષ્મુમો ભેદ નથી તો ભીમ કૃષ્ણને શા માંટે નથી ભજતે। રે 

હારમાળાતું પદ “અલ્યા બેસી રહેને રામ દાસીઆ, તેં તો દશે રામજી ઉપાસીયા” ની 
પછી પરિચિષુતું ૨ લં પ૬ છે. 1 પા૦ “રાવ.” રું કવ-કોણુ, ક્યા. 


ફ 


હર 


હારમાળાનું પરિશિણ. પ૩ 


પદ ૨ જીું-રાગ સિજ, * 
એક અવનિધરા, દેવ દામોદરા, કહું ગુણુ તોર્ડા કેવણુ વાણી; 
વાણી વિવિધન્પેરની, રુપનિધ ભૂપતિ, ફ્રેણુ અવિગત્ય તારી ગત્ય જાણી. એક. 
વિશ્વપાલક સાર કર બાળકે તણી, ટાળ ફ્રેરો ગર્ભવાસ કેરે; 
શરણુ દે શ્રીહુરિ, દીન જણી કરી, એવો સમરથ કેઈ નથી અનેરો. એક. 
એ સગુણુ સારંગધર સૈંદર શુભમતિ, વિનતિ જગપતિ સુણૂ।ને સ્વામી; 
સંસાર પાર ઉતાર કરુણાનિધી, ગોવિંદ ગોપાળ તું ગરુડગામી. એક. 
શ્રી રામ તવ નામ ઉચરે જે ભક્તજન, સૃક્ત સંપત સદા છેજ તેણે; 
તે તણા દાસના ચરણુ સેવક સદા, બેદું કેરનેડીને ભીમ ભણે. એક. 
પદ ૩ જીું-રાગ આશાવરી] ી 
જષપને જીવ્હાથે તું નામ રાઘવતણું, સુખકરણુ સંસારચા હેરણુ; 
ભસ્તજન સકળ મંગળનિધી નામ જે, પંચ પાતક મહાનાશકરણુ. જપ૦ 
સમર સાશ્ગધર ચરણુ જુગ અંબુજ, ટાળ વિષયામતિ અવર ફૂડી; 
અખિલ જીુગજીવન, પાપ ભય ટાળણુ, કરીને ગોપાઇસું પ્રીત જડી. જપ૦ 
નીરખ નયને ગદાધરપદપંકજ, પૂજી કર પ્રણામ વારંવાર; 
ભાવશે રામ ગુણુ શ્રવણે જેને સદા, સેક્ષ સાધનમાં એહુ સાર. જપ૦ 
કળીયુગ જપ તપ દાન પુણ્ય દુલેભ, પણુ કે।ણુ આવે રામ તોલે; 
ભાવસુ કરજેડી ભીમ ગુણુ વિનવે, દેવના દેવ મહાદેવ બોલે. જપ૦ 
પદ ૪ શું-રાગ મારુ.] 
મુડી ભક્તિ ન હોાયરે, ભગુવા મુડી ભક્તિ ન હોય; 
ખટ શાસ્્ર ભાગવત એસ બોલે, તું મન વિચારી નેય રે, ભગુવા૦- 


* છાપેલી હારમ્નાળામાંથી ને કેઈ ભીમ (010%7%00)7) ના સ્વભાવ અને શિળ ચિતરવાઃ 
ધારે તો તે ઘણું ખરાખ ચિતરરો; પણુ વસ્તુતઃ ભીમ તેવો નથી, એમ અન્ય પ્રતેમાં આવેલા- 
તેના પદોપરથી જણાય છે, શ્રી રામભદ્ર વિષેની એની ભક્તિ અટળ દીસે છે, પણુ એનો પરા- 
ભવ એ પરમાત્મા સંબંધી ભેદ બુદ્ધિથી જે વતેન ચલાવે છે તેથી થાય છે. 

હારમાળાવું “સુંડ મુંડાવી ટોપી રૈ ધાલે, એમ ન થઈએ વેરાગી રે,” એ પછી પટ્ટ ૨ જું છે. 

1 ભીસે પટ્ટ ૨ નમાં આપેલા ઉત્તરમાં, નરસિહ મેહેતે  પરિરિણુ ને. ૨ માં આપેરું પટ 
૮૨ સું બોલે છે, અને પોતાને કૃષ્ણુની એક ગાધી તરીકે વણુવે છે. તેમાં “સકલ ધર્મ હરિશું શેના ઉપાય 
રે કૃષ્યુજીના ચસ્ત્રિ કલ્યા ન ન્નયે રે;” એમ કૃષ્ણની શક્તિનું પ્રાંતિપાદન કરે છે. એનું ઉત્તર શીમ, હાર- 
માળાના પરિશ્રિટ્માં આપેલું પટ ૩ જીં બોલે છે. ડ પ્રા. કા. ત્રિ. માં પ્રસિદ્ધ થયેલી હારમાળાન 
પદ ૧૮-“કામી કપટી ધો લંપટ” એ પદ પછી પરિરાષ્ટવું પદ ૪ થું, પ સું, ૬ ઠું છે. : 


* ચૂ૪૦ નરાસહ મેહેતા જુત 


પાખંડી હોય તે પાખંડ જાણે, હુરિની ભક્તિ નવ જાણે ૨; 
પ્રેમી હોય તે પ્રેમ રસ માણે, અવરતે કાંઈ ન* નાંણે રે, ભગુવા૦ 
મારે શામળિયાસું પ્રીત બંધાણી, જેમ પડી પટોળે ભાત ૨; 
નરસેંયાચા સ્વામી સ્તેહુતણે વશ, વા'રે ચઢશે વેકુઠેનાથ રે. ભચુવા૦ 
પદ ષ સું-રાગ મારુ. 
સ્રોએ મોહ્યોરે, અલ્યા ઓએ સોહ્યો ૨; 
તેં જનમ અકારજ ખોચો ૨, અલ્યા એ સોલજ્યો રે, 
જેગ ન જાણે ને, પ્રેમ વખાણે, જ્ઞાન વિના શી સિદ્ધિ ૨; 
વિધી શાસ હરિ કેમ નહિ આવે, કરવત કાશી લીધી ર. અલ્યા. 
અવિનાશી જે આત્મારામ, તે તો ઘટઘટમાં પેઠે! રે; 
સ્થાવર જંગમ એ છે વ્યાપક, સરવે માંહે બેઠો રે, અલ્યા. 
કહ્યું માન તું નાગરા મારું, પ્રીત પરખ્રહ્માસું આણે! ૨; 
ભીમ ભણે અંતકાળ જાણે તો, મિથ્યાવાદ ન તાણ, રે. અલ્યા. 
પદ ૬ ડું-રાગ સિછુડે. 
સકર1 પ્રતિબિંખમાં ખાળક જેમ રમે, તેમ રમે ગોવિંદ સાથ ગોપી; 
ઠ્રહ્મા આનંદથીરે ઉધારીલા, નાથજીએ ખાહુડી કંઠ આરોપી. મન 
ચુરુષ વિના ષુરુષોત્તમને કોણુ ભજે, આત્મારામસું રમણુ કાહાવે; 
વેદની ત્રકચા રચી વિષે વાંછતા, ભજનમાં પુરુષોત્તમ ખાંતે આવે. મ૦ 
આદ્ય એ, મધ્ય એ, અંતરઅધીન એ, જીવીવ (?) નારાયણુ દેહુ નારી; 
લહી ભજન ભીમડા, વેદ સુધી] નવ લહે, નરસૈંયાચો સ્વામી ખ્રહ્માચારી. મ૦ 
પદ ૭ સું-રાગ સોરઠ 
શું મદમાતો રે શ્રીધરા,' તુંને વિઠ્ઠલા ભક્ત કયાં વિસરલા; 
ભવતાપ નિવારણુ ત્રિકમા, એવું નામ તારું ત્રિલેકમાં. શું. 


* નત તાણે્‌રે. નકારની પુનરક્તિ છે. એતો અર્થ નવ આણેરે. 1 દર્પણુ. 1 સારી ખુદ્દિ. 

ઉં પ્રા. કા. ત્રિ. માંની હા. મા. ના પટ્ટ ૫૮ પછી પરિરિષ્ટતું પટ્ટ ૭. જું છે. પટ ૫૮ ના અંત 
શાગમાં ન્યાં પ્રેમાનેદનું નામ આપેલું છે, , ત્યાં મારી પાસેની પ્રતમાં નાસ નથી, તેમ જ 
તરસિંહવું નામ પ્રણુ નથી; પણ્‌ માત્ર આ પ્રેમાણુની તુક્ છે. “માતાએ એમ કહીનેરે હો, કોધ 
સમાવિયો; રાય સિહાાસનેરે હો, ઉપર આવિવો.” 


હર 





હોરમાળાનું પરિશિષ્ટ, પં 


તું ભવદુઃખભંજન ભૃધરા, તું લંપટ થચો લક્ષ્સીવરા; 
તું સાહાય કર મારી શામળા, મને હાર આપેતો કહું ભલા. શું. 
મારે સ્વામી કે ખીન્ને નહિ, એમાં લાગશે લાજ તુજને સહી; 
એમ કહે નરસૈચો કરગરી, એવા નહોર ન થઈએ નશ્હુરિ, શું. 
પદ ૮ સું-રાગ સામેરી** 
હુરિ હાડ ગયો તુંને આજરે, કેમ રહેશે તારી લાજ રે; 
તું તો નાસરે નાગરા આંથીરે; તું તો આશ મહેલ મનમાંથીરે, હૅરિ. 
તુંને નાચેતે નહિ મળે નાથરે, હુવે જડે અમ અગળ હાથ રે; 
મંડલિક મારશે તસમનેરે, અપરાધ તે બેસશે અમને રે, હુર. 
તજી માળા ભને ઓંકારરે, તો લાજ રહેશે નિર્ધાર રે; 
એમ ચંડપુરી સુખ બોલેરે, તું નાચી નાચી શું ડોળે ૨. હુર. 
ી પદ ૯ સું-રાગ માજ. 
તમે ગુણુને સાધોરે, બેઠા ઓંકાર આરાધે રે. ટેક. 
છેલછખીલે ને છોગાલે। રંગીલે।, ક્ષણુમાં તે પ્રકટ થાશે રે; 
હાર આપશે અલ્યા સુજને, શ્રીપાત તો નાસી જાશે ૨. *બેઠા. 
તમે ભગવા પહેરો ને માંગી ખાએ।,એ રસને શું જાણે રે; 
સુંડ સુડાવી બેસોરે અલગા, અણસુંઝયું શું તાણા ૨. બેઠા. 
શ્રી ટુરિ લાજ મારી રાખશે, તસે તો રીસે બળશે રે; 
ભણે નરસૈંચો તમે સકળ સંન્યાસી, માણુસમાંથી ટળશે૨ે, બેઠા. 
પદ ૧૦ સું-રાગ આશોવરી.] 
તુંને નિરભે નિદ્રા આવે કેમ, જેને માથે વેરી સરખ: જમ. તુંને૦ 
પંચમહાભૂતને ખાંધ્યોરે દેહ, સ્રુરખ સેસુંડે કશો સનેહુ. તુંને૦ 
દારુણુ જરા દીસે વિફળ, ઉપર ભમે સીંચાણા કાળ. તુંનેન 
ભીમ ભણે સમજીને મનમાંય, જમનીવહી બાળે જળમાંય. તુંને૦ 





* પદ ૮ મું અને ૯ સું-“નયે નહિ હાડ મારે, નયે નહિ હાડ.' એ પટ્ટ પછી છે, 

$ આંથી-અહિયાંથી. 4 હારમાળાનું પદ-“અજ્ઞાન અણુહ્ તારું મન ચોદિરા નય,” એ પછી 
પદ ૬૧૦સું છે. પદ ૨૦ના ઉત્તરમાં મર્િરિષ્ટ નં. ૨ માં આપેલ પટ ૮૪ સું છે. યાર પછી પટ 
13, ૧૨, ૬૩, ૬, ૧૫ છે. $ તે'સું'-તે સાથે. નરસિહ મેહેતે જું' સાથેના અર્થમાં વાષર્યો છે. 


તક. 


૫૪૨ નરસિંહ મેહેતા મૃત 


પદ ૧૬ સું-રાગ મારુ 
વિસરીચો વાહુલે, અલ્યા તુંને વિસરીયો વાહુલે; 
તું તો વાદ કરે ઠાલો, અલ્યા તુંને વિસરીચો। વાહલે.. ટેક. 
અંતરયામી આત્મારામ, સર્વમાં રહ્યો પુરી રે; 
સાન વિજ્ઞાન જાણે નહિ ર, શક્તિ તારી અધુરી રે, અલ્યા. 
વસ્તુરુપે વિશ્વમાં જણા, મેહુલી મન અહકાર રે; 
સહુસ્રાનંદ કહે : નરસૈંયા, ત્યારે પામશો પાર રે, અલ્યા. 
પદ ૧૨ સું-રાગ માર 
નેણે નિરખો નાથ રે, આજ સહું નેણે નિરખો! નાથ; 
અભેકર આપ્યો કરુણાનિધીએ, મારા નેણાં હુવાં સ નાથરે, આજ. 
પારવતીપતિસું બોલે, (૧) સુજ્રીએ સ્વામી મારી વાત રે; 
દયા કરો એને સુત જણી, પ્રગટો ત્રિભાવનનાથ રે. આજ, 
શંભ્રુએે શરષ્ાગત રાખી, મુખ ઉપર કર વાયો રે; , 
સાગ માગ શંકર એમ બોલે, પ્રગટ અમૃતરસ પાચો। રે. આજ. 
હું માંશુ સ્વામી મારા, તારા રસ ગુણુ પાન રે; 
શંકર દર્શન સાધારણુ થાને, કરતાં મોાહુન ગાન રે. આજ. 
ત્રદાવનમાં સોહુન રમતાં, ગોપી સંગે રાસ ૨; 
ઉદે ભાગ્ય હુવું નરચેંયાનું, ઉમિયાવરે પુરી આશરે. આજ. 
પદ ૧૩ સું-રાગ મારુ? 
વાત વિચારો, સૈહેતા વાત વિચારો રે, ટેક. 
આવન અક્ષર ખાહેરો ૨, સગુણુ થકો રમે ન્યારો ૨; સેહૅતા. 
તે હુરિને તસે નયણે નિશ્ખો, મનની મમતા મારો ર; મેહેતા. 
સોહમ્‌ બ્રહ્મ સઘળે છે વ્યાપક, તે તણાં સૌ પ્રકાશ રે; મેડેતા. 
અનંતાશ્રમ કહેનરસૈયા, તેની નહિ ઉત્પત ને નાશરે; મેહેતા. 
પદ ૨૪ સુ-રાગ મારુ. 
શંકર નઞુઠે ૨, ભેળો શંકર ઝુઠે ૨; 
માપેશ્વર ગાોજુલની લીલા, તે દેખાડી સુજને રે, જેને શંકર, 
ધન્ય ભાભીએ વચન કલું તો, હું ભેટયો ભૂદરને ૨; 
જુવતીનાં જુથ રમતાં મેં જેયાં, રંગે મોહી રહ્યો સ્વરને ૨. 'જેને. 


હારમાળાનું પરિશિણ. 


[સ્થર થયાં ત્યાં વનનાં પક્ષી, નાદ સુખી શ્રવણે ૨; 

ધન ભાયગ તે ઉભો નરષખું, શ્રો સદાશિવ ચરણે રે. 

ગંગાધરમાં ને ગોજુલપતિમાં, જે કોઈ જાણે ભેદ ૨; 

ભણે નરસેંચો વૈષ્ણુવ નહિ તે, અધમ જાત કહે વેદ રે, 
પદ ૧૫ સુ-ર્‌ાગ ગ્માશાવરી# 


૫૪૨ 


જેને. 
જેને. 


પરમ ધામ પ્રાપકા શરણે, કારણુ કાંઈ ન વિચારું રે; પરમ. 
કાળાવાળા શા કરાં છાં, ને નવ જાણું પેહેલું ર; પરમ. 
નરહુરિ સાથે નેહુ નહિ તો, ગરવ કરે તે ઘેલું ર; પરમ. 
સાન વિના મન માન્યું ધરીને, વિષચે મોકલે? મહાલ્યો રે; પરમ. 
ભીમ ભણે હવે છીટરો સાચે, સિંહુ સાંકડે ઘાલ્યો રે. પરમ. 


પદ ૬૬ સું-રાગ રામકળી,* 
વ્યભિચારીસું1 પ્રીતડી, જેને સ્રી રંગ રાતો; 
મંડળીક હારને પરભવે, તું તારે મહા મદમાતો. 
કહું કામી થયો! કેશવા, મને શું દમે પાપી; 
લોભી થચેો! લક્ષ્મીવરા, પૂતના સંતાપી. 
મારી વા'રે ચઢજેરે વિઠલા, નહિ તો આ દેહુ જારો; 
નરસૈંયાને મંડળીક મારશે, તે તને કેમ ખમાશે. 
પદ ૧૭ સું-ર૨ગ મારુ 
હાર નથી ઠાલવે રે, હુલા તું વેરાગી થા; 
શેરી શૃંગાર ગાતો હીંડે, તું તો આંથી નાસી જા. 
જે તમે નાગરા શુંગાર ગાશે, તો તો ખાપડા ફેજેત થાશે; 
તુંને વારે વારે શું કહિચે, તુંને સાન નથી કંઈ હેચે. 


તરકપજાનના૦ન. આ .નાસસાતાસતરાત,સમકતાન.નકનાતાકનમાકાજાતા૦ડત-ત૦૦૦૦૫૧૦-૭--૪5૭.-૦૧૦૯૦૪જ૦નજુનજજહાર૭# જનન 


વ્યભિ૦ વ્‌ 
વ્યભિ૦ ટ્ર 


વ્યભિ૦ ૩ 


હારું ૧ 


હારે. ૨ 


* આદિમાં આપેલી હારમાળાના પટ્ટ ૬૧૫ મા પછી પશિશિષ્તું પટ ૨૬ સું અને ૨૭ મું છે. 
પટ ૧૬ સું પ્રા. કા. ત્રિ.ની પૈમાનંદની હાર્માળામાં નથી આપ્યું, પણુ સુરતના કવિ 
દલપત દુર્લભતા ભાઈ રા. નરસિહરામ દુર્લભરામતી પાસે જે પ્રેત હતી, અને જેને રા. બા. હુર- 
ગોવિદદાસે પ્રમાણભૂત ગ્રેથમ પ્રત, પ્રેમાનંદની ખનાવેલી હારમાળા તરીકે માની છે તેમાં છે. કારણુ 
કે તેજ પ્રતનો કવિ નર્મટારોકરે પણુ પ્રેમાનેદતી હારમાળા ઠરાવવા માટે ઉપયોગ કર્યો હતે, 
એમ જણાય છે. (૧૮૧૬૫) નમેદારાંકરની સ્વહસ્તે ઉતારેલી પ્રતમાં એ પટ્ટ છે. એ પટ્ટ શ્રા હેતુથી 
ભજ દેવામાં આવ્યું છે, તે સંશોધકોએ દર્શાવ્યું નયી. વળી આ પદ રા. તનસુખરામવાળી 


સં. ૧૭૩૧-૭૩*ની પ્રતમાં પણુ છે. 1 પ૦ “વિવિધ વિચારી પ્રીતડી.” 


મ 


૫૪૪ નર્રાસહુ મેહેલા મૃત 


તુંતે કહ્યું કાંઈ ન જાય, વારતા ખમણે થાય; 
નિર્લજને ખાવળીઓરે ઉગ્યો, તેતો તેના મનથી સુગ્યો. હાર. ૩ 
જાણે છાંયડો થચે। સુને આજ,પણુ નવ પામ્યો કાંઈ લાન 
અહી સહેસ્ત વિપ્ર ગણીને લીધા, સંન્યાસી સહુસ પરસીધા. હાર. ૪ 
રાચે સભા એણી પેરેક્રીધી; સૌ મળીને શિખામણુ દીધી; 


નરઃ તઃ ત્ર શ્રૂર 6 ત્ર 
નરચૈંચે કહ્યું ત કીધું, ત્યોરે રાજાએ ખાંડું લીધું; 
સૌ વાદ વદે ત્યાં ખહુ, ત્યારે ભીમડે મનમાં લું. હાર. ૬ 
પદ ૧૮ સું** 
પોલના પંડીતને પુછો જઈ, એટલા ઉપર ડાહ્યો નહિ; 
તેડું મોકલ્યું પંડીતને સહી, શ્રીપાત પંડિત આનન્‍્યા તહીં. ૧ 
રાચે પ્રણામ જ કીધો સહી, પંડીત પ્રત્યે વિનતી કહી; 
કહો પંડીત કરવું શું ઘટે, હું દિગ્મૂઢ થચો છું તે માટે. ૨ 
વળતો પંડીત વાણી કહે, હું નવ જાણું અણુબોલ્યો રહે; 
તારી પોલના પંડીત અમો, રાજાજી સાંભલનો તમો. ૩ 
હૈયા લલાટનો ફૂટો સહી, તું સરખા કો પાપી નહિ; 
તારી ભૂંડી થઈ છે ખુદ્ધય, હૈયાતણી ટળી છે શુદ્ધય. ૪ 
હું ઉનામાં1 ગયો એકવાર, ત્યાં નાગરી ન્યાત મલી નિરધાર; 
ત્રણુસે। ખ્રાહ્માણુનો સંકલ્પ કરી, ઉમા મહેશ્વરઆપ્યા શ્રીહુરી. પ 
તે વારતા માંડીને કહું, સ્વસ્થપણે સાંભળજે તું; 
ગમની પુત્રીને સીંમતનુંરે કામ, પંડ્યો ખાખલેો નાગર્નું નામ ૬ 
તેખરડક ખોલે] છે અપાર, તેને જુનાગઢ મોકલાવો નિરધાર; ' 
તેને તેડાવી વિનતિ કરી, તાલકૂટીઆ ઘેર જાવો સહી. ૭ 
પંડ્યો ખોખલે ઉત્તર દે સહી, હું નોતરં ચુજુ નિશ્ચે નહી; 
અગીઆર ફૂદીઆં રોકડા લઉં, તો હું આંથી ડગલું દ6ઈન્‍ ૮ 


--“ ----------“* *જ૧#-_ નન _ન્‍નનબઇ- ૦૦૦૦૨૦૦૦૫૦. ૦--૩-૦-૦૦-૯--ન૯૦૫૦૦૦મનસબ-૦૦૯૦-૦%ન-૦૮ 


હારે, પ 


* પ્રા, કા. ત્રિ. માં આપેલા પટ્ટ ૭૪ ની ૧૩ થો તે ૧૭ કડી સુધીમાં પ્રેમાનંદે માત્ર 
મામેરાનાો સાર જ આપ્યો છે. પણ્‌ ત્તૂતી પ્રતોમાં એ સ્થાને ૬૮ થી ૨૫ સધીના પદે છે. 

4 ઉપલો પાઠ ૨. તનસુખરામની તથા એક બીજી પ્રતો છે, મારી ન્તેની પ્રતનો પાડ “જુનાગઢ 
છે, જે અડ્ુદ્ધ જ છે. ડુ બરડક બોલેા-મટક બોલે; : હાજર જવાબી; ગમે તેમ મઢકાના વેણ કાહે એવો. 


હે!રમાળાનું પરિશિષ્ટ. પજ 


ખરચને દોકડા દશ વિશ, પંડા ખો'ખખલાને ચઢી છે રીસ; 
લોહી પીતો તું મારું રહે, હું નહો જાઉં એમ ઉત્તર ક્હે. ૯ 
તેને ખમાર ખેપ આપી ઘેર, ખોખલે। મોકલ્યો એણીપેર; 
એની પુત્રોને કહે છાનું જઈ, તારા પિતા ધેર જાવું સહી. ૧૦ 
વળો કંઈ કહાવવું છે તું, આ ટાંણે ચાલું* છું હું; 
પંડો ખોખલે પોૉહચ્યચો સહી, નરસેં મેહેતાને વિનતી કહો. ૧૧ 
બેઠો થાને તું તો લંડ,“ શું માંડી બેઠો પાખંડ; 
ગાઇ વાઈ ને પેટજ લરાં, માસમેરાની ત્રેવડ કરાં, ૧૨ 
રાત દિવસ ફૂટો છો તાલ, પડે છે સ્રૌને જંજાલ; . 
પંડે ખોખલે હેલ્ય નેતરી, મહેતાએ સમર્યા શ્રીહરિ, ૧૩ 
શ્રી લક્ષ્મીવરનું ભજન કરી, શ્રી ગોપાળજી રુદયામાં ધરી; ' 
સભામાં બેઠા જઈ, સુરસેનાને વધામણી ગઈ ૧૪ 
ખાઈ માસેરાનો આવ્યો અંખાર, સાંભળજે ૨ તું નિરધાર; 
કહુ કયાં આવ્યો મારે નિર્ધન ખાપ, મારું તે મલીયું પૂરણુ પાપ. ૧૫ 
“ભેટયા વેવાઈ જાણે વળગ્યું ઝોડ”, શું લાવ્યા મામેરું મોડે; 
જે નહાતી મામેરાની પેર, તો શું આવ્યા દિકરીને ઘેર,' ૧૨ 
માસેરું કરશે શ્રી ગોપાળ, નરસૈં મેહેતો વજાડે તાલ; 
જે જેઈએ તે લખી આપો હાથ, માસેરું કરશે લક્ષ્મીનાથ, ૧૭ 
તવવડસાસુ બોલી સુખવાણુ, છાખમાં મૂકીએ બે પાષાણુ; 
એક કહી વ્યાં શ્રીપાત રહ્યો, સકળ સભામાં ઢીલીએ થચે।.. ૧૮ 


પદ ૧૯ સું-રાગ સિધુડે. 


કે।ણે કહ્યો કપટીને કોણે કહ્યો કામી, કે।ણે કહ્યો તાળ ફૂટોએરે આવીચો; 
આપવા સૂકવા કાંઈ નથી લાવીએ, એને ક્હારે તું મામેરું શું લાવીએ. 
તેણુ સમે પુત્રીએ વચન કહ્યું, શું રે સભામાં તાલ વાચે; 
સાસરામાં સુને મહેણાં દે છે ઘણાં, વચન કહ્યાં તે નવ ખમાચે. 


* લુડુડ્શઠ, પાપી, દુઃખ દેનારી લુચ્ચો. આ રૂબ્દના ઝયોગ માણુસ ગુસ્સામાં હોય ત્યાર 
કરવામાં આવે છે. સામળે અંગદવિષિમા વાપર્યો છે. એની વ્યુત્પત્તિ સં. છ્ફ--દુઃખ કેવું તે ઉપરથી 
છે. લંડ, લાંઠ રાબ્ટ એના પરથી જ થયેલા લાગે છે. 

ટપ : દ 


૫૪૬ નરસિંહ મેહતા જુત 


ચંગ ને તાલ અસે દેહુ સાથે સૂકીશું, ધરણી આકાશ બે એક થાશે; 
લેકડાં બોલશે તે પણુ સહીશું, રૃષ્થુજીનું ભજન મેલ્યું નવ જાશે. 
તે સમે વહેવાણુને રીસ એવી ચઢી, લાવી મૂક્યું ઉષ્સાદૂડ પાણી; 
રાત દિવસ જેનું ભજન કરો તસે, સસશોવણુ આપરે તેરે આણી. 
ચૈત્ર શુદી દ્રાદશી, સેધ ઘટા ચઢો,“ ગરગડીને ઝુડી માંહે સો; 
આપી સસોવણુ નરસૈંયાને સુચવ્યો, એવો સમસ્ત ન્વેષ્ણુવને ર ત્રુઠો.1 
જેટલાક મળીને , વાત' એવી કરે, ડુષ્ટ બાલે એવી સ્રુખ વાણી; 
કામણુ મોહુન સોહુની છે એમાં, મંત્રને ખળે મંગાવ્યું રે પાણી, 
મંત્ર ને જંત્રની વાત જાણું નહિ, કેવળ મૃષ્ણુ મારે રુઢચે ભાસ્યોઃ; 
પ્રહ્નાહને સ્થેભ ફોડીને પગટચો, બાળક જાણી ખુવ અચળ શખ્યો, 
સરેમાને ચાર, પદારથ આપ્યા, કમાઇયે કોડોડું ત્રિલોચન કીધો; 
અમરિષરાય ઉગાર્યો શાપથી, ચક ધરીને તેં ચરણુ લીધો. 
તેણે સમે વેવાઇએ વચન એવું કહી, ટીપ માંડીને એને આપી માણી; 
ત્રણુર્સે સેલા ને ત્રભુર્સ કપડા, ત્રણુર્સે ચુંદડીએ તેમાં લખાણી. 
ત્રણુસેં ખીરોદ્ટકર્ડ ત્રણુ્સે પટુ| લ'ખ્યા, સાલુ સણીયાં લખી લે રે જણી; 
ત્રણુસેં ડગલા ને ત્રણુસે ખેસ છે, કહાં થકી આપશે એ રે આણી. 
તે સમે વેવાઈએ વાત એવી કહી, તારી દિકેરીએ સહું ટીપ માંડી; 
સહુસ બે સહુસ્ત લો ઉછીના અમ કને, નહિ તો રાત હી જાવો દોડી. 
દિકરીનું લે તે તો કુભીપાકે પડે, ચાલને હુલાહુલ તે કોણુ ખાય; 
શ્રીકુષ્ણુ સરખો સગો મારે, માસેરું કીધા વિના નહીં રે જાય. 


* રા. નવલરામે “મામેરા”માં આપેલી મિતિ “માધ સુદી સપ્તમી રવીવાર.” પ્રા. કા. ત્રિ. માં 
આપેલી સિતિ-“ચૈત્ર સુદી દૃશમીને દિવસે.” 1 ર. તનસુખરામની પ્રતમાં, તથા શે. રાવળની 
પ્રતમાં ૧૯ મા પદમાં ન્યાં “આપી સમોવણુ નરસેયાને સુચવ્યો” ત્યાં એ ૨૬૯ સું પદ પૂરું થાય 
છે, અને ત્યાર પછી નડું પટ્ટ રાર થાય છે. તે આ પ્રેમાણે છે. 

રાગ રામચી. 
તેવારે નાગરે મળીને ઢીગજ માંડી, કહે તો એ કપટીને સાહીયે; 
કેટલાએક માંહોથી એણીપેરે બોલ્યા, લ્યોતો એને વાહીયે. 

આ કડી પછી શા. તતસુખશમતી પ્રતમાં અસંખંધ રીતે એક લીટી વિશેષ છે. “દેવા તોરડા 
સહજ એશા, ને મન માને તો કરે આપ જેસા.” પછી ૧૯મો પટની બારીની લીટીઓ છે. ડં કાપડી 
$ મૂળ પ્રતમાં “ચીરેદક” શખ્ટ છે. | પટુ-મરદને ખભે મુકવાના પટકા; અથવા પટોળાં હશે. 


1 


હારમાળાનું પરિશિણ. પ૪ 


પદ ૨૦ સું-રાગ આશાવરી કે સિછુડે** 

જનુની1 પામે હેલાને જીવે, () શિવ સૉપ્યા ખાળરે; 

સંપતુ વિના તે શખવત્‌ દીસે, મરે ને જીવતા થાયરે. જનુની૦ 

વિશ્વ જનેતા સાગર તનયા, હૅરિ અર્ધાગે કમળારે; 

કુપા કટાક્ષ જીવા અમ સાગસું, નરસૈંચો કાં વિસરલારે, જતુની૦ 

*પદ ૨૧૬ સુ-રાગ 1સિછુડો- 
નાગરી નાતમાં નિર્ધન સરજીઆ, ક્હાને નારાયણુ' કેમ કીજે; 
દીકરીને ધર સીમંત આવ્યું, મા'વ મોશાળું કયાંથી કીજે. 
ભક્તિ કરું તારી ત્રિકમા તાલ ગાઉં,[ ગાન સાચું કરું શે.ન રીઝે; 
તું થકી દેવ અનેક છે રે અલ્યા, જે થકી કાજ એકે ન સીજે 
દ્રૌપદીને તમે અંબર સુરીયાં, સ્મરણુ કીધું. તારું સતીયાં; 
રાંડ સુદાસો। સાંભર્યો શામળા, મારી વેલા શે નત આવે અહિયા. 
શૂંગાર સાવડી(?) એ છાખ એબર ભરી, કહે રે નારાયણુ દાસ લીજે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી બીરદ પાલક સદા, આપ પોતાતણ્‌। હાથ ટ્રીજે.| 
પદં-૨૨ સું-રાગ સિછુડે. 

જાગ જડુનંદન જગતપતિ શામળા, સાર કર સાર કર દીન જાણી; 
આગે અનેક દુ:ખ ભાગીયાં દાસના, તેણે જાચું રે વિશ્વાસ આણી. જાગ૦ 
ધાચે નારાયણ નામ લેતાં થક્રી, વિપ્ર અજામેલને તેં ઉગાર્યો; 
ગજ તણી વા?૨ તું ગરુડ તજી ધસ્યો, પરમ દયાળ તમે તુરત તાર્યો. જાગ૦ 
અસરિષને માટ તેઅવતાર લેવો પડ્યો, વિવિધ લીલા રખે તું વગોતો; 
હાસ નર્સૈંયાની આશ સુર્યા વિષે, કંથ કમળા ઘેર શું ૨ સુતો. જાગ૦ 


પદ ૨૩ સું-રાગ સિ9ડડે* 


વાર થઈ વિઠ્ઠલા, વારે વેગે ચઢો, રખે નાગરી જ્તાતમાં હાંસી થાયે; 
આગે ભક્ત તમે અનેક એપધારીયાં, તમને તજી નાથજી કેને વાચે. વાર૦ 


* આમ બે રાગ મૂળમાં આપેલા છે, પદતી વાક્ય રચતા બરાબર બેસતી નથી ને સબધ 
પણુ સમનતો નથી. ૫1૦ “જતતી એ મેહેલ્ચા નરજછવિ, આરી વછોગ્યા મરી ન્તયે.” 
ગું પા૦ “ધરું.” $ પાર “ચીરજ.” % | પા૦' 'તરેસૈયો કહે તારું બિરદ મોછું, ભૂતળે કૃષ્ણ વિનતા 
ક્યમ રહીજે ” # 


કૈ 


૫૪૮ નરસિંહુ મેહેતા કુત 


દ્રૌપદીને સમે ધાયા હુરિ ધસમસી, ષુરીયાં ચીર તે અનેક જાતે; 
રાખી એ લાજ, એ કાર્ય છે તમતણું, મેલપણુ* ન આણુરો આણી વાતે. વા૨૦ 
જાણીયું નાથે, સાદ શ્રવણે સુણી, પ્રગટ થઇ પુત્રીને ટ્રાન દીણું; 
છાયળ છાબમાં, પટ ચીર ખહું નવા, પુર્યા પીતાંબર કાજ કીધું. વાર૦ 
નરચૈંચો। નીર'ખીને, મન આ નંદીયો, જે હુરિ જે હુરિ શખ્દ કીધે; 
ચરણુ ઉપર શીશ નામી રહ્યો, નાથે હાથે કરી રુટચે લીધો, વાર૦ 
' પદ ૨૪ સું-રાગ સિધુડે.1 
અઢલક ઢળીયા રે વેઝુઠંનાથ ધણી, ગરુડ કયાં ગરુડ કયાં વદ્ટત વાણી; 
ચાલ ચતુર ચત્રભુજ કહુ ભામિની, નણ નાગરે મારી ગત્ય જાણી. અ$૦ 
નરસૈયો નાગર ભક્ત મારો ખરો, છાખ ત્યાં જઈ ભરો શીદ્ર થાવે; 
જેને ઘણે! હેત તાં તે ગયા વિનઈ નવસરે, રીધ ને સીધ લઈ રે જાવો અઢ૦ 
દેશ પરદેશની ભાત જે ભલભલી, એક પે એક તે અધિક જાણી; 
સ્નપ્તે કો નવ લહે, નામ કે। નવ કળે, અંગને આળસ તજી તેરે આણી. અઢ૦ 
હેમ હઠૅસાંકલાં,[ નંગ નિર્મળ ભલાં, સરવ શૃંગાર તે સજે સારે; 
રીત ને, ભાતમાં રોકડ રખે વિસરે, દીન થઈ કરગરે દાસ મારે. અઢ૦ 
અજ લવ ઇંદ્રને સ્વપ્ને કો નવ લહે, માંગે સુખ બોલતાં વિવિધ વાણી; 
નરસૈંનેો નાથ લક્ષ્મી સહિત આવીચેો,, અગણીત ગાંઠડી અનંત આણી. અઢ૦ 
પદ રપ સું-રાગ આશાવરી* 
લક્ષ્મી જ્ુઠૅયા કુપા કરી, “ઠાલી છાખ સોનેએ ભરી.” લક્ષ્મી૦ 
અનેક પટોળા 'ખીરેદક સાર, કમખા ભાત્ય ન આવે પાર્‌; 
સે!ના છાબમાં મોતીહાર, પહેરાવે સઘળો પરિવાર. લંઠ્ષમી૦ 
જેટલું લખ્યું હતું કાગળ માંહે, તે સૌ સુર કર્યું વેકુઠરાચે; 
લક્ષ્મીજીએ ને કીધો નિવાસ, સૌ કેને આવ્યો વિશ્વાસ. લક્ષ્ષી૦ 
વેવાઇએ મન ફ્રીધો વિચાર, એ કેય કારણુ અવતાર; 
નરસૈં સેહેતો સેવક સાધ, આપણે કીધો મહા અપરાધ. લક્ષ્મી૦ 





* મેળાપણું 1 પ્ેમાનેદપ્રણીત મામેરાના કડવા ૨૩ સાતું ૨ લું પટ્ટ રાગ ગેભાતવાળું, 
આ ર૪ મા પટ્ટ સાથે સરખાવો. એ જ પદ, કેટલાંક ફેફાર સાથતું વિશ્વનાથ ન્તનિકૃત “નરસિંહ 
મેહેતાનું ચરિત્ર”માં, મામેરામાં જ એ જ પ્રસંગમાં છે. ] હઠ-હંડ-સાંકલાં. $ ૫1૦ “સંગ.” 
હ ક 


હારમાળાનું પરિશિષ્ટ, 


પદ ૨૬ સું-રાગ સિધુડેઃ* 
ચૈત્ર શુદી ત્રચોદશી દિવસ સીમંતતણે્‌।, છાખમાં શ્રી જદુનાથ બેઠા; 
નાગર સઘળા જે દ્વેખ કરતા હુતા, તેને ચતુર્ભુજને નયણે દીઠા. 
દેવા ભક્તવત્સલ સદા બીરદ તારું સહી, અવરકે દેવને હું ન જાચું; 
જનમ જનમ તારા દાસને દાસ હું, ખીરદપાલ તું એર રાચું. 
નરસૈચો એક અદ્દભૂત અવતર્યો, એની વાત કોને ન થાય; 
નાગરી નાતમાં એ શિરોમણિ, તેને ઉલટ અરગ ન માય, 
તેણે સમે પુત્રીએ વચન આવી કહ્યું, મામેરામાં કોઈ રહી ન જાય; 
નણુંદની દીકરી નામ નાનીખાઈ, તેને કપડું આપો તો વારું થાય. 


પ૪હ 


ચેત્ર૦ 
ચૈત્ર 
ચેત્રન 


નફ 
ચત્ર૦ 


આપનાર હુતો તે તો આપી મૂકી ગયે, હુવે સજ થકી કાંઈ નવ અપાય; 


તુલસી ચરણ્‌દદક મારે અતિ ઘણું, નરે લેવા તણે ખપ થાય. 


જેણે કીધું મ'મેરું આરત ભાગીરે, જેમ સ્વપ્નામાં ઉટી જાગી રે્‌.* 
સૌ ફેચે વિશ્વરૂપ રીઠોરે, જેમ આષાડો મેહ વુઠૅયો રે, 
સકલ મનોરથ નરસૈયાનો સીધોરે, પ્રેમ ભક્તિએ પાલી લીધે રે, 


પદ ૨૭ સું-રાગ સિધુડા. 


ચેત્ર૦ 


(અલ્યા) ભાલ્ય તું ભાલ્ય તું, સન્સુખ શાસમળઇી, ટાલ્ય દુન્ખ ટાલ્ય દુઃખ આજ સારં; 


નિગમ નેતિ રટે, આવડું કરવું ન ઘટે, ભક્તવત્સલ પ્રભુ બિરદ તારું, 
અરજ સુણે! હુરિ, શું કડીએ ફેરી ફૂરી, શ્રવણે ન સાંભળો નિદ્રા આવી; 


ધાવ પધરણીધરા, જાગજે જડુવરા, ડુષ્ને હાથથી લો સુકાવી. 


સત્યને'પાળીવા અસત્યને ટાળવા, પ્રગટોને પૂરણુ બ્રહ્મા પોતે; 
પુલતો હાર આપજે કમળાપતિ, સુંઠીર શ્યામ સભા રે નેતે. 
સુખડા આપવા, ફુઃખડા ટાળવા; અનાથના નાથ તમેરે કહાવે; 
નરસચૈંચો બેઉ કર નેડીને વિનવે, શ્યામના ચરણુનેો લેવો લાવે. 


શભા૦ 


ભા૦ 


ભા૦ 


ભા૦ 


* રા. તનસુખરામની પ્રતમાં ૨૬ મા પદની છેલ્લી ત્રણ લીટીઓને બદલે આ પ્રેમાણે 


એ લીટીઓ છે. 
“જીધું મામેરું ને આરત જ્માંગી, સહુ કોએ વિશ્વરૂપ દીઠે; 
નરસેંચાને જેવું કીધું મામેરું, તેવા સમસ્ત વૈષ્ણુવને ગુંડો. 


ક 


ધપ૦ નરસિંહુ સૈહેતા મૃત 


પદ ૨૮ સું-રાગ શિધુડે. 
હા જગપતિ જાદવા, શું રે નેઈ રહ્યો, દયા આણુ દાસોદરા થાને વેહેલે।; 
કરને શુપા હુરિ) આપને શ્રી હુરિ, સુર ઉગ્યાથી મને રાખ પેહેલે. હો જ. 
તું રે ઠાકોર પ્રભુ ધણી ૨ તું મારો, મેંરે લક્ષ્મીવર તુંને રે ગાચેા; 
ભક્તવત્સલ એવું ખિરદ છે તારું, તેવું જાણીને નાથ તુંને ધાયો. હો જ. 
મેહેલ માયા મધુસૂદન માળાતણી, હાર આપ્યા પખે કેમ ચાલે; 
પેરેપેરે પરભવે મંડળીક હારને, તે ડુઃખ તુજ વિન કેણણુ ઢાળે. હો! જ. 
કુસ્ુમની માલમાં કઠણુ શું થઈ રહ્યો, આપે કૃપાનિધિ શું વિચારો; 
નરસૈયાચા સ્વામી આશ તારી ઘણી, આ દેહુ દામોદ્રા તમે ઉગારો. હો. જ. 
પદ રહ સું-રાગ સિછુડો., 
આપ્યને હાર કપટી રે તું કાતુડા, આ ગોકુળમાં કપટ ઘણાં રે ફીધાં; 
ત્રજ વનિતાસું પ્રીત જેડી કરી, તેં રે આહીરડીનાં ઠાણુ લીધાં, આ૦ 
કપટ કરી દહીં દ્ધ તે ચોરીયાં, સુર અસુર સુનિ સરવ જોતાં; 
કપટ કરી રૈગે રાસ રમાડીયાં, પછે ખાપડા મૂક્યાં વન રોતાં. આ૦ 
પેહેલે પ્રીત કરી ત્યારે કપટી ન જાણીયે।, હુવે રે શું ફહું તુંને અવર વાણી; 
ભણે નરસૈયો કરનેડીને વિનવું, રાખને લાજ સારંગપાણી. આ૦ 
પદ ૩૦ સું-રાગ િલુડો, 
માળા સધુસૂદન આજ વાહુલી થઇ, રાખી રુદયામાંહી કરે છે સાંસે; 
હારમાંહે હીરા હશેરે સુણ્ય શામળા, લોભે લક્ષ્મીવર તો વિમાસો. માળા૦ 
મડળીક ઉપર મેહેર કીધી ઘણી, સ્ુજ ઉપર થક્રી દયા ઉતારી; 
શક્તનો. તું સાથી થચો! રે શામળા, પોતાના માટે મૂકયો વિસારી. માળા૦ 
ભક્તવત્સલ એવું ખિરદ છે તારું, હું ૨ વલુંધ્યો તારે ભરાંસે; 
દિન પ્રતે હાર તું દે તો દામોદર, વિપત્ત પડે હાવાં શું વમાસે. માળા 
તારે વાંક કાંઇ નથી રે નારાયણુ, હું દુઃખ પાસું તે તો મારે પાપે; 
નરસૈયો કહે સુંને મંડળીક મારશે, તારી રુદ્યયા ચકી શેં ન આપે. માળા૦ 
પદ ૩૧ સું-રાગ સિજુડો. _ 
હાર હૈયા વચ્ચે શું રે રાપપ્રી રહ્યો, ઇુપણુ થયો ૨ તું મૃષ્ણુ કાળા; 
હસતાં ને રમતાં છું તારો પ્રાણુલો,”,આપ્ય ને, નાથ તું પુષ્પની માળા. હુાર૦ 


હારમાળાનું પરિશિષ્ટ. પપજૂ 


તારા ખળ થકી ઘણું રે બળ મારે, તું જ આપીશ ને મારે લેવી; 
તારા મનમાં વાત કેવી હુશે, મારા મનમાં ના આવે એવી. હાાર૦ 
મરણુ .થકી નવ ,ખી્ું રે મધુસૂદન, નેટ* નિર્વાણુ આ દેહુ પડશે; 
હાર આપ્યા વિના, મંડળીક મારશે, એ અપયશ હુરિ શીશ ચઢશે. હા૨૦ 
વેગ કર વિડ્ુલા, વાર લાગે ઘણી, સૂર સમે હાવાં ઉદેરે થાશે; 
મંડળીક રાયને માન થાધે ઘણું, નરસૈયાનું ખળ ક્ષીણુ થાશે. હાર૦ 
પદ ૩૨ સું-રાગ સિંકુડેો-બિભૌસ? 
અલ્યા સાર] કર સાર કર મારી શામળા, બોલતો નથી તે શું માંગ્યા માટે; 
રસે આપીશ તો રસ ઘણે! વાધશે, નહિં તો મૂળ્ય મને મૂછા સાટે. સાર. 
પ્રીતની રીત તું કાંઈ લેહેતો નથી, નીર કેમ રહુ અલ્યા પ્ુભ ખુટે; 
ગોઠડી મીંઠડી જાણુ જુઠો સદા, અખુદ્ધિયાશી મસ્તક કેણુ ઝુટે. સાર. 
અલ્યા કલીયુગૃ માંહે પત ગઈ તારી, શરણુ ગ્રહી વેષ્ણુવ કેણણુ થાશે; 
ભક્તિ કરતાં કહેશે નરસૈંચો મારીયો, જગતમાંહે જશ ક્રેણુ ગાશે. સાર. 
પદ્દ ૩૩ સું-રાગ પ્રભાત.] 
ગરીબનિવાજ તુંને, કોણુ કહે શામળા, દુષ્ટ નિવાજ મેં આજ જાણ્યે; 
સવ સંન્યાસીથી, તું ખીહે બાપડો, તેને. બેપોતું (?) જાએ તાણ્યો. ગન 
ભક્ત ભુખે મરે, જક્ત હાંસી કરે, પેલાં પાડીઆંના તું દાલદ્ર કાપે; 
ભુત ભૈરવતે, લાડુઆ લાપસી, કેફુકુયુ તારે નામે આપે. ગ૦ 
ભક્ત સૌથી ડરે, તુજથી કાંધનવસરે, પેલા લાડીઆ લાખેણી મોજ માણે; 
ચાડીઆ ચુગળને માન ઘણું ઘણું, તારા દાસને કોનન જાણે., ગન 
સોરઠં હાંસી કરે, દુષ્ટ દાજે બળે, વળી વળી તુજને શું રે કહીયે; 
ભણે નરસૈચો તારા ગુણુ ગાઇ જીવિચે, એકલા ભૂતળ કેમ રહીયે. ગન 


પદ ૩૪ સું-રાગ સિધુડા. 
હું ૨ જાચક તું દાતાર દામોદરા, મારે મનતો બિરદ સાચું; 
આપો ફે ના આપો -તોએ ત્રિકમા, તુજ વિના ખીજા ફેને ન જાચું. હું ર, 


ી પ ફર કે. ક જ ક 
* નેટ-નિશ્રે. 1 સાલ-વહાર, ડ*૫૬ ૩૨ સું કાંવે નમૈદ્દારાકરની ઉતારેલી પ્રતમાં છે. પ્રેમાનંદ 
વિવરે ૨ચેલા ૨૪૮ પદ ઉપરાંત આ પટ્ટ છે. કવિ નર્મદે “હાર મધ્યેતું પટ? એવો રોરે। માર્યો છે. 

ક 1. તો 





પપર નરચિંહુ મહેતા મૃત 


ભસ્ત સુદામાની સાર કરી શામળા, નવનિધી આપી ગુઠ્યા મોરારી; 

ચત્રભુજ રાય તેં ચંદ્રહાસ ઉગારીયો, તેમ ફુપા કરો હાવાં મારી. 

ગુરુ ખાલક યમસદનથી લાવીયા, અર્જીનનીં પ્રતિજ્ઞા તેં ર્‌ પાળી; 

ખ્રાહ્મણુના દશ પુત્ર હુર્યા હુતા; વેકુઠનાથ તું લાવ્યો વાળી. 

એવા ઘણા ખિરદ છે તારા, મારું દુઃખ હુવાં કહુ રે તુજને; 

હાર નહિ આપો તો મંડળીક મારશે, નરસૈંથો કહે જર રાખ સુજને. 
પદ ૩પ સું-રાગ સેવાડો,* 

મારેને માથે રેહા, વાહુલાજફ તમો ધણીરે, અવર ન મોટો કે! માહારાજ; 

શોધ તે લીજે રે હો, સ્વામી મારી રે, જેમ તમે ઉગાર્યો ગજરાજ. સા૦ 

રીસ નવ રાખો રે હા, મનમાં માધવારે, મોહુન મારે તમે છે નાથ; 

મંડળીક રાય રે હો, સ્રુજને મારશે રે વારે કોણુ ઝાલશે હાથ. મા૦ 

અમ રાંક શું ૨ હો, રીસ ન રાખીયે ર્‌, પ્રભુજી અગડંક મહારાજ; 

' ત્રજતે રાખ્યું રહે, ગિરિવર કર ધરી રે, તેમ અમને ઉગારોની ઓજ. મા૦ 
સાધુને લીજે રે હો, અહે સુજ શામળા રે, મૂકી મને તણે! અહેકાર; 

'હું તો તારી રે હે, તું મારો સદારે, તે તો જાણુ જુગ સંસાર, મા૦ 
પ્રભુજી હાર આપો રે હો, સમરથ શામળારે, આવડી શાને લગાડો વાર; 
રતનખાઈ કહે રેહા, પ્રભુ તારી વિનતી રે, વાહુલાજી રાખોની આ વાર, મા૦ 

પદ ૩૬ સું-રાગ મેવાડે 
શામળિયા સ્નેહી રે હો, અમ ઘેર આવીયચે રે, કહું મારા મનડા કેરી વાત; 
લટક લટકે રે હે, દેખું તુંતે આવતો રે, વાહલાજીને બળ ભરી ભીડુંબાથ. શા૦ 
કોડ કામનીના રે હો, પ્રભુજી પૂરવા ૨, સભામાંહે આવે શ્રી મૃહારાજ; 
મંડળીકમેહેતાને રે હો, વાહુલાજી મારશેરે, તેની તમને લાગરેજી રે લાજ. શા૦ 
આવેોની રસીએ રે હો, મહાઝમ રાતડી રે, અમને હછુવા પાડોજી આજ; 
દીલની નવ જાણે્‌। રે હો, દાસોદરરાયજી રે, કેમ કરી રહેશે રે અહિ લાજ, શા૦ 
પ્રીતના બંધાણુા રે હો, ઘેર પધારીચે રે, પ્રીતમ પ્રાણુતણા આધાર; 
કાહાનબાઇ કરે રે હો, વાહુલાજીની વિનતી રે, સેવકને આવી આપો હાર. શા૦ 


* હારમાળાનું પદ “દામોદર દીનને ૨, દર્રાન દીએ, તમારો મેહેતાજી દુભાય, ” પછી 
પદ ૩૪ સું જે. ્‌ 


62*- ઈ 
તપ ૮પ 


6425 


હર 


હારમાળાનું પરિશિણ પરપ૩ 


પદ ૩૭ સું-રાગ કેદારે.* 
દેવા તું સમો। ગૃહુસ્થ મેનયણે નવ નિરખીયો, પ્રગટ લક્ષ્મી સહિતઃવાજ આપું; 
આપ આપદ ધરું, અંગ રેરવાં કરાં, સેહેજમાં ભક્તનું કણ કાપ્યું, દેવા૦ 
% ક જ ત્રણુપત્ર કર ગ્રહ્યું, હું ને 'ભક્તવત્સળ સુણી પ્રેમ વાધે; 
અમને અનુગ્રહુ કરી, આપ ગયા વષુ ધરી, કપટ કાળા વિના ફ્રેણુ સાધે. દેવા૦ 
એમ કહોને આલાપ ફીધા વળી, અંગો અંગે અતુલ પ્રેમ યોગી; 
કપટ છુટાં સકેળા અંગ તાલાં સહી, નરસૈંયાચો સ્વામી મન્યો રે ભોગી, દેવા૦ 
પદ ૩૮ સું-રાગ કેદારે!* 
દેવા ભક્તિ આપે હુંને ભક્તિ આપે, વિષયર્સ કશું ના લેશ આપે; 
જુષ્ણુ કરુણા કરી કર ગ્રહો માહુરો, મોહુમાયાતણી જળ કાપે. દેવા. 
પ્રગટ લીલા હુરિ પેખીયે પ્રેમસું, જુવતીના જુથમાં રહ્યો રે ઓપી; 
કંઠ બાંહેધરી નરચૈંથો નાથજી, શખ્દ સુર તાનસ્ુ ગાય ગોપી. 
સુરીનર સુત્રીજન જેની સ્તુતિ કરે, ખ્રહ્મા વેદે કરીને વખાણે; 
ભણે નરસૈંચો જે ધન્ય આ દેહને, ભક્તિરસ પૂણું પ્રેમે પ્રમાણ. દેવા. 
પદ ૩૯ સું-રાગ કેદારે।, 
આપ્યને ભૂદરા ભક્તિજ તાહારી, કરન્ેડીને કર્ટું મોરારી. * આપ્ય. 
સોલ સહુસ્ત ગોપીની સાથ કરિડા કરી, તોચે તું ક્હેવાણુ! બ્રહ્મચારી; 
બળીવણે દ્રારે તું ખાણુનેો થઈ રહ્યો, નંદને આંગણ ગાય ચારી. આપ્ય. 
નામાનું છાપરું છાઇને આપીયું, કખીરાની રાખી અવિચળ વાણી; 
મામેરા વેળાએ લાજજાતી ઢુતી, વાં તમે મોકલ્યું ટાઢું પાણી, આપ્ય, 
તમે અનેક ઉધારીઆ પતિતપાવન કર્યો, દીન જાણી રખે લાજ આણેો; . 
બેહુ કરન્નેડીને નરસૈંચો વિનવે, હુજી લગી પ્રભુ તમે શેં ન જાણો. આપ્ય. 
પદ ૪૦ સું-રાગ બિહાગ. 
તુમવિના કેને ન જાચું, જાદવરાય, તુમવિના કેને નવ જાચું; 
ફૂરી ફરી કર્મે ભરમે ઘણું ભૂલ્યો, તારી ભક્તિવિના સૌ કાચું. જાદવ૦ 
અનેક ખ્રહ્યાદિક મોટ સોટેરા, તે માટે નવ રાચું; 
મન વચન કર્મ' ગાવિંદજીને ચરણે, તે નરહુરિ આગળ નાચું. ,જાદવ૦ 
ક આ પદ શ્રી દામોદરરાય ધરણીધર મેહેતાત્ે 'યાંથી ઘરેણુ મૂકેલો રાગ કેદારો છોડાવી 
લાવી ત્રદણપત્ર-બત-સભામાં નાંખ્યું, તે વારે મેહેતાછએ ગાયું જણાય છે. 


પપ૪ નરાસહે મહેતા કૃત 


યજ્ઞ યાગ તપ વીરથ વ્રત, વેદ કહે તે સાચું; 
નરસૈંયાચા નાથ મંદિર પધારો, તો ભવ જશ હુંરિ જાચું. જાદવ૦ 


પદ ૪૨ સું-રાગ કેદારે. 


વાત વિચારતા પ્રાત થાયે રખે, હુવે કૅયમ હુરિ રાખશે ખ્યાત; 
મરણુ મારું કશું, લોક થાશે હુસ્રુ, સંગ સંગત ઢહે આજ વાત. વાત. 
ઝુને ઉગારતા અરથ તારે થશે, તારા દાસને દ્રઢ વિશ્વાસ બેસે; 
ચેત તો શામળા જાણે જુઠો નહિ, શ્યામ વદન લઈ ફુછ રહેશે. વાત. 
હુરિ મલ્યો હોય તો સાખ્ય સ્મૃતિ કહે, અર્ધાગ ગોપી થકી સરવ દીપે; 
આશ તારી એમ નરસૈંચથો ઓચરે, નિર્મળા જ્યોતનું તેજ દીપે. વાત. 


પદ ૪ર સું-રાગ કેદારો.“ 


દામોદર દયાનિધી સાચો, નરસૈંયાના રાખ્યો રંગ;, 
આપણા સેવકને સુખ 'દીધું, મંડળીકતું માન કીધું ભંગગ દામોદર. 
એણે જાર જાત્યે કાંઈ નવ જાણું, વેષ્ણુવ સાથે દ્વેષ કીધો; 
અંતર ગતિએ વિચારીને જેને, એણે કુળ ઉપજ્યો વિખવાદ સીધે. ૬1૦ 
કલ્લીયુગ માંહે પ્રત્યક્ષ દીઠું, નરસૈયો જીતાડ્યો હોડ; 
આપ્યા કુંડેળ ત્યાં વળી કાને, આપ્યુ પીતાંબર કડી છોડ. દાસોદ૨, 
(સુને) કોને કહ્યો કપટી ને કેને કહ્યો કામી, સેવકજનને તારી આશ; 
રાખી લાજ સભામાં સાચી, ટૂરીજન સઘળા થયા નિરાશ. દાસોદર. 
જેજેકાર હુવો સોરઠમાં, હુરખે આપ્યો હાર હુરિ; 
'શ્ઞામળયો સદા સુખકારી, નરચૌયાને કરુણા કરી. દાસેોદર. 


પદ ૪૩ સું-રાગ આશાવરી.1 


એ ળંભો (? ) અફળ ન થાયરે, છબીલો ઓળંભોા અકૂળા ન થાય; 
મારો ઓળાભેો શ્રી ગોઝુળરાયરે, છબીલો એળંભો અફળ ન થાય. 

* આ પટ દામોદરરાયે હાર આરોપ્યા પછી નરસિહ મેહેતાએ ગાયું છે. એ પટ્ટ “ મારા 
ઠાકોર થી દામોદર જેણે સાર કીધી સંભાલુ લીધી.” પછી વાંચવું. આ પદ પ્રા. કા. ત્રિ. ની 
હારમાલામાં પેમાનંદની છાપ સાથે કંઈક ફેરફારથી પ્રસિદ્ર થયું છે. 1 પદ ૪૨ સું નરસિહ 
મેહેતે। શ્રી દામેશદરરાચજ પ્રેગટ થાય છે ત્યારે સ્તુતિમાં ગાય છે. ત 





હાર્‌માળાનું પરિશિષ. પપપ 


પ્રહ્ાદ વિભિષણુ નારદ અમરિષ, બળ ખલી હુનુમાન ર; 
#અફૂર એધવ વિપ્ર સુદામા, વિદુર ભકત વરદાન રે. છખીલેો. 
એળ'ખ્મો ૬ૂંપદ તનયાચે, ચરણુરેણુ અહુલ્યા તારોરે; 
કુખજાનું ચંદન માંગી લીધું, ગોકુળ રાખ્યું ગિરધારી રે, છખીલે.. 
ગમાળખ્યો નાર ત્રજ વનિતાચે, તરણુ તારણુ મોરારી ૨; 
એળખ્યો પ્રોતેશ્તિની પ્રીત કરેરે, લીલા કુંજવિહારી રે, છખીલે।. 
દુછ્મતિ ડુર્યોંધન કહિચે, સતી સભામાં આણી ર; 
પંચાળીના પટકુળ પૂયો, એવા સમરથ સારંગ્રાપાણી ૨ર, છબીલે. 
સાંદીપન સુત પુષ્ણેરે આપ્યા, વેદ કહે તે સાચું ૨; . 
મારો ઠોકેર શ્રી દામોદર, જન જનને નહિ જાચું રં. છખીલે. 
ભક્તવત્સલ પતિત ઉદ્ધારણુ, દીનાનાથ કહાવે રે; _ 
નરસેંયાચા સ્વામીને ભજતાં, સંસારમાં નવ આવે રે, છખીલે. 
પદ ૪૪ સુ-રાગ પંચમ." 
ધન્ય રે ધન્ય રે એમ કહે શ્રી હુર, ત્રિચુણુ રહિત થયું મન તારું; 
કેટી ખ્રહ્માંડપતિ, કરે છે વિનતી, નરસૈંયા તું વચન માન મારું. ધન્યરે.. 
ઠયહ્મા શંકર સુત સનકાદિક આદિ જતી, શેષ શુકજી ધરે ધ્યાન મારું; 
મન કર્મ વચને, તે સુક્તિને અનુસરે, કોટી સુક્તિ તારે ચરણુ વારું. ધન્યરે. 
જેવી વ્રજ સુંદરો તેવોજ નરસૈંચો, કુસમચી પાંખડી ડીટ સોચે; 
ભક્તજન પ્રતિપાલને કારણે, અખિલ ખ્રહ્દાંડ થકી આવું ધાયો. ધન્યરે, 
કુજલીલા મધુવન માવજી, પુરુષ નાસે કોઈ પાસ ના*વે; 
અથ જો શ્રી હુરિ, ત્રજ વનિતા ખરી, નરસૈંયા વિના હુંને ફોણુ લડાવે” ધન્યરે. 
પદ ૪પ સું-રાગ આશ્ઞાવરોન] 
વાહુલારે સુને વૈષ્ણુવ વાહુલા, તેના દાસતણે! હું દાસ ૨; 
હું કોટી બ્રહ્માંડતણા સ્વામી, મેં રુદયા જીધો વાસ ૨. વાહુલા. 
વેષ્ણુવજનનું એ લક્ષણુ છે, તિલક છાપા ને માળા ૨; 


શરણુ આવે' તેને સુખ આપે, રીસંતા દયાળ રે. ,વાહુલા. 
અઝક્ફ્ઝડક્ટ-ઝ્ડ્ડકકડ્કક્ડકડ-નડ્રડઝક્સ્ડકટડડ 


કરે ન્‍ ર 
* પટ્ટ ૪૩માં દામોદરરાયજી ઉન્તર આપે છે. 1 પદ ૪૪ માં શ્રીદામોદરરાયજી વૈષ્ણુવ નાં” 


લક્ષણ કહે છે. 





પપ નરસિંહું મહેતા ુત 


ઉંચા મંદિર સુંદીર ભોમી છે, ચીતરે ગોખ રંગ રેળ રે; 
વૈષ્યુવજન વિશ્રામ નહિ તે, એ મંદિર વેહેતાં મેહેલ ર. વાહલા. 
વૈષ્ણુવજનની જીર્ણ ઝૂંપડી, મારે તે વૈદુઠ ક્રોડ ૨; 
નરસેંયાચા સ્વામી ભક્તવત્સલ હુરિ, ભવના બંધન છેોડરે. વાહુલા. 
પદ ૪૬ સું-રાગ કેદારે.* 
* અવતાર ચરીત્ર રખે કવર્ણુને દાખવતા, ભૂતળ નરસયા કાજ રાખે; 
શ્રી તવન્દાવનની લીલા વિના જે રહે, અવર તે ખાપંડા અન્ય દાખે. અવતાર. 
વળી વળી એ અવતાર અમો લેશું, શ્રીયૃષ્ણુ ગોવિંદ ગોપાળ ગાશું; 
ટ્ૂરમતિ લોક અવતાર થીઓ, પ્રભુ અમો તારા દાસ થાશું. અવતાર. 
સુંદરી શેળ સહસ ઘેર તારે, તો એકલે વેદ તે શું વખાણે; 
તારા પારને। શુણુ કોઇ નવ લહે, તું જાણે ને તુંજને તેહુ જાણે. અવતાર. 
ઘટ ગીરી નાર ને રાય દાસેદરા, (?) સદા સેવકજન શરણું રહેતા; 
સૌભાગ્ય અવતાર નરસૈંયા તુજતણું, જન્મ ગાળ્યો રે શ્રીકુષ્ણુ કહેતા. અવતાર. 
એ ભક્તિરસ દોહેલે, મુપા વિન નવ જડે, જે પીએ તે રસીયા કાહાવે; 
ગમે રસ મૂકી અવર રસ જાણરો, (તે) ભણે નરસૈંચો મારે ચિત્ત ના આવે. અવતાર. 
પદ ૪૭ સું-રગ આશાવરી.1 
તમારી મુપાથી શું ના હોય મારા વાહુલા, જે ના આપો તે થોડું ર; 
તન સમન ધન તુંને અરપણુ કોધું, દાસ થઇ કરજેડું ૨. તમારી. 
આગે જયદેવને ષુપા કીધી, તે કલીજુગ માંહે જણી ર; 
સોઇ્ળું નામદેવનું દેવળ ફેરવ્યું, તે તમારી છુપા ગણાણી ૨. તમારી. 
ધન્ય સોરઠ ને ધન્ય શામળિચો, ધન્ય આશાવરી રાગ રે; - 
ભણે નરસૈચો ભલે અવતરિઓ, શ્રી કૃષ્સુ ભજ્યાનો લાગ રે. તમારી. 


પદ ૪૮ સું-રાગ આશાવરી 
પુષ્પ વૃણિ સૌકેો ઠરે છે, ધન ધન વેષ્ણુવજન ૨; 
સુરણુ પ્રીતિ કરી *# સાથે, બોલે પ્રજા ધન ધન ૨. પુષ્પ. 


* આ પદ પ્રેશ'નોત્તરજૂપે થ્રીદામોદરરાયછી હારમાળા ભણુવાના અધિકારી કાણુ તે સૂચને 
છે, ને નરસેંયાને ભક્તિ કરવાનું કહે છે. રં મળમાં રાઝ રામગી છે. નું સોઈ-સઈનટર૬. 
નામદેવ ન્તતને। દ૨જી હતો. $ અત્ર “બ્રહ્મ” રાખ્ટ હોવો નનેઇએ. પુ 

હ 


૫-૫-૦૯૦૦ ૧૪૧૮ 





હારસાળાનું પરિશિણ. પષછ 


અનેક ભડત આગે ઉષાર્યા; મૃપા કરી સોરારી રે 
સોરઠ સર્વે જેવા સલ્યું, મોહી રહ્યા નરનારી ૨. સુષ્પ. 
એણે, તરક જાવ કોઇ નવ જાણ્યું, ભકતસું વિવાદ ૨; 
અંતરગતિએ વિચારી ન નેયું, એમ બોલે સૌ હુલાદ ર. પુષ્પ. 
મે () સહિત મહિ દાનજ દીધાં, નિત્ય નાહાતો ગંગાજળ નીરરે; 
હેરિજન સાથે હોડ કરી તો, પાસ્યો શાપ શરીર રે, પુષ્પ. 
અણ મહા દાન આપ્યા બહુ પેરે, જેરે જપશ્તપ ધ્યાન રે; 
તે તો ક્ષણુમાં નિષ્ફળ હાયે, જે દુભાય વેષ્ણુવજન ૨. પુષ્પ. 
બાલે પ્રજા દીસે દીસ બહુ, કહુ સત્ય વદે વચંન રે; ક 
જે વેષ્ણુવસું વિવાદ કરે રે, તેને રુઠૅંડો જુગજીવન ૨. પુષ્પ. 
મંડળીકરાય મેહેતાજીનેરેપૃછે, માહુર ક્રેણુ કરમની વાતરે; 
ભણે નરસૈયો તું અસુરને અંશે, જાણે છે તારી માત રે.* સુષ્પ. 
ુ પદ ૪લ સું-રાગ રામડલી. 
ધન્ય ધન્ય રે જીવિત વેષ્ણુવનું, જયાં જાય ત્યાં હરિ ગુણુ ગાયરે; 
ચૌદલોકમાં પહેલી [. પૂજા, નરનારી વૈકુઠં જાય રે. ધન્ય. 
વૈષ્ણુવ કેરાં કહું સુલક્ષણુ, તિલક છાપ તુલસ્રી માલ રે; 
વૈષ્ણુવ કેરે વેશ દેખીને, જમકીંકર નાસે તત્કાળ ર. ધન્ય. 
જનમ મરણુનો ફ્રેરો છુટે, જન્મ જેખમાં ન રાખે અંગ રે; 
તે નર જીત્યા સંસારમાં, જેને હોય વૈષ્ણુવનેો સંગ રે. ધન્ય. 
માતાપતા કેરું કુળ તાર્યું, પાડોશી પાવન પરિવાર રે; 
ભણે નરસૈંચોા હુરિયુણુ ગાતા, ચુનરપી નવ હોય અવતાર રે. શ્ય. 


પદ પ૦ સુ-રાગ આશાવરી. 
જેને ખાનું શામલિયાનું, તેને જમ શું કરશે રે; 
તીલક છાપ તુલસીની માળા; જેઈ નઈ પાછા ફરશે ર. જેનેન ૧ 


% આ પદ પછી પ્રા. કા. ત્રિ. માં ૨૧૫૨ સું પદ છે, તે હોવું નેઇએ. પણુ તે પટ્ટ મેહેતા- 
કુત ન હોવાથી, ન્નૂતી ગ્રતોમાં જણાતું નથી. પ્રેમાનંદે તે સંબંધ મેળવવાને રચ્યું હોય, એ સંભ* 
વિત. કલ્પના છે. એના પછી ત્ઢૂની ગ્રતોમાં જે પદ નતેવામાં 'આવે છે તે આ ગ્રન્યના પછ ૪૯ ગે 
પટ્ટ ૨૩૨ મું છે, ષણુ તેમાં અને નતી ગ્રેતમં, બહું ફેર છે. «તની પ્રેતનો પાડે સસંબદ્ધ છે,. 
છપાયલી ગ્રતતાં પાઠ સંકર છે. 


યપ૫૮ નરસિંહ મહેતા મુત 


સુતાં બેસતાં હુસતાં રમતાં, શ્રીહુરિ હુરિ સુખ કહેરે રે; 
પુનરપિજનસને ને નિવારો, પ્રજુ ચરણે ચિત અડશે રે. જેને૦ ૨ 
સાચું સગપણુ શામલિયાતું, તે નર દુઃખી કયમ થારે રે; 
અનેક ભક્ત ઉગાર્યા આગે, ગાયા હુશે તે ગાશે ર, જેને૦ ૩ 
જેને વર વરીયા'વિડ્ઠજી, તેને બીને ક્યમ ગમશે રે; 
નરસૈયાચા સ્વામી વિના સજની,લક્ષ ચારાજ્ી ભમશે રે, જેને૦ ૪ 
પદ પ૧ સું-રાગ આશાવરો? 
શ્રી દામોદરના ગુણુ ગાતાં, તે નર દુખિયા નવ હોયે રે; 
સદા શામલિચે! શૈરણુ રાખે, સનન્‍્ઝુખ થઈને નયે રે, શ્રી. ૧ 
સૂરખ મૂઢ હીંડે વળવળતા, નવ જાણે હરિ મરમ રે; 
સાંભળતાં આવે અલખેલે।,, પૂર્ણાનંદ પરષ્રહ્યા રે, શ્રો. ૨ 
છેલછખીલે ને છેોગાળેા, નિત્ય પ્રત્યે તેને ભજીયે ૨; 
મંડળિકંતું જેને માન ઉતારું, તેને કંઇ પેરે તજીચે ર, શ્રી. ૩ 
સુખકારી સાધારણુ મારો વાહુલો, હું અવિચળ પદ પાસ્યે। રે; 
નરસૈયાચા સ્વામીનું સુખ દીઠે, ભવ ભય સઘળોવામ્યો રે, શ્રો. ૪ 
પદ પર સું-રાગ દેશાંખ* 
નિરખી લેકે નગરના હુૅરખ્યા, ષન્ય વેષ્ણુવનો અવતાર ર; 
મહિપતિ આવી ચરણે લાગ્યો, કરે હુરખ એચ્છવ નરનાર રે. નિરખી. ૧ 
અમે અખુધ ને રાય કંખુદ્ધી, કીધી વેષ્ણુવની ખ્યાત રે; 
સ્વામી સેવકમાં ભિભ્ન ન હોયે, સમરથ વેદ વિ'ખ્યાત રે. નિર'ખી. ૨ 
વાસુદેવને વાહુલા જે વેષ્ણુવ, તે સાથે રો! કરવે દ્વેખ ૨; 
સાચું પાસ્રુ શામલિયાનું, વિધાતાએે લખીયા લેખ રૈ. નિરખી. ૩ 
હુરિજન સઘળા હેરખ મ્પામ્યા, વરત્યો જય જયકાર રે; 
જણે નરસૈયો તીલક ને તુલસી, ગાય છખીલાને વિહાર રે. નિરખી. ૪ 
પદ પડ સું-૨રગ આશાવરી. 
નરસૈયાને કોધી દયા, વૈકુઠેનાથ તે સન્ઝ્ુખ થયા; 
આપી માળા ને રાખ્યો રૈંગ, પ્રગટ થયા થીપરમાનૅદ- 
પચશખ્દ વાજે નિશાત, રાજા કરજેોડી માગે માન; 
રાખો મેહેતાજી જાણ્યો મહિમાય, નીચો થઈને લાગું પાય.! 


હારમાળાનું પરિશિણ. પપદ 


દ્રટ થકી દૂણ અળગો થા, થોડે દાહુડે અસુરજ થા; 
વેષ્સુવજનની નિંદા કરે, રૌ રો નરફે સંચરે, 
નીશદિન લેશે હરિનું” નામ, તેનાં સરશે સઘળાં કામ; 
ભણે નરસૈંચો હરિકીર્તન કરે, પુનરપિ નરકે નવ સંચરે. 
પદ પ૪ સું-રાગ લલીત? 
વાહુલે વાહુલે *મારે, વાહુલે તે વાહુલ વધાર્યું ૨; 
જુપાનિધીએ ઠરુણુા કરીને, ખરદ પોતાનું. પાલ્યું રેં, વા૦ ૧ 
મંડળિક રાજનને સાલીગ (?) સરખા, સર્વ મલીને બેઠા ૨; 
ટૂરીજન લોકે દ્વેષ ઉપજાવ્યો, પણુ આપણુ ચિંઊમાં પેઠા રે. વા૦ ૨ 
એ નરસૈયો એ નારાયણુ, શિવજૃપાએ પાસ્યો ૨; 
આપણા પાપ પળ્યાં પૂરવનાં, નમીને શિર નાસ્યો ર. વા૦ ૩ 
પદ પપ સુ-રાગ લલોત* 
વાહુલાના ગુણુ ડીયા ક્રીયા કહીયે, અવસરે આવીને રાખી લાજ; 
પતિતપાવન પ્રભુ નામ તમારું, પ્રગટ થાએ છે ભક્તને કાજ. વા૦ ૧ 
કુપા ડરી હુંને હારજ આપ્યો, મંડળિકનું સુખ કીધું ભંગ; 
સભા સઘળી આશ્ચયે પામી, છુપા તમારી પરમાનંદ: વા૦ ૨ 
સાચી પ્રીત કરે જે હુરિસું, તેનાં મનનાં પૃરે ફેડ; 
તમે કુપા કરી નરસેયાને, જે દામોદર જે રણુછોેડ. વાબ ૩ 
પદ પર સું-રાગ લલિત. * 
વિશ્વંભર વિશ્વમાં વ્યાપક, ભક્તતણે મન ભાવે રે; 
આદે અંતે એહુજ કહીયે, ગરુડ તજીને આવે રે, વિ૦ ૧ 
એ રંગીલો સદા આનંદી, ભક્તને લાડ લડાવે ૨; 
નાગર સઘળાટ્ઠેખ કરે, પણુભક્તિ વાહુલી જેને ભાવેરે, વિવ ૨ 
એ તે સદા ભક્ત હિતકારી, શિવ કુપાએ પાસ્થો રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ભલે મલીયો,અનેક વેદના વામ્ચોરે, વિ ૩ 
પદ ૫૭ સું-રાગ બિભાસઃ 


દીન દયાળ દૃયાનિધી દામોદરા, દીજ્ જાણી હુને મેહેર કીધી; 
જુગજીવને હુંને જગ જાજી કીધો, “આપણા દાસની સંભાળ લીધી. દીન૦ 


૫૬૦ 


નરસિંહુ મહેતા કુત 


પદ ૫૮ સું-રાગ દેશાખ. 


કરજેડીને દાસ વિનવે, હું સંત જુપાથી સુખ પામ્યો રે; 
ભક્તની ચરણુ રેણુ જે સૈહૅતો, અનેક વેદના વામ્યે! રે. 
હું અજ્ઞાની અલ બુદ્ધિ મારી, દેખા દેખી ચાલ્યો ર; 
સાધુ સમાગમ અનુદિન કરતાં, હુરજીએ હાથ ઝાલ્યો રે. 
સરવ સંન્યાસી ચરણે્‌રે નમીયા, નગરતણુા જે વાસી રે; 
ભણે નરસૈંચા દામોદર સેવે, તે ટળે ગરભની ફાંસી રે, 
પદ પહ સું-રગ દેશાખ.' 
હુરખ્યા લોક નગરના રે વાસી, ધન વેષ્ણુવ અવતાર રે; 
સોરઠે સરવે ચરણે લાગ્યું, મોહી રહ્યા નરનાર રે. 
સરવ સભાએ શિખ જ આપી, સેહેતાજી મંદિર પધારો ર; 
વળી ધસી રાય ચરણે વળગ્યો, મરમ ન જાણ્યો તમારો ર્‌. 
રામાનંદ દ્વારકા પધાર્યા, કહી વેષ્ણુવ મહિમાય રે; 
જે વેષ્સુવસું દ્રેષ કરે, તે નિશ્ચે નરક પળાય રે. 
મેહેતાજી સખીઓને કહે છે, સરવ મળી કરે ગાન રે; 
રયે શિખ આપી સેહેતાજીને, નમ્યા સરવ પ્રધાન રે.* 


પદ ૬૧ સું-રાગ આશાવરી?1 
કહે દામોદર સુણુ નરચંયા, હું પ્રેમ પ્રોતે બંધાણ! ૨; 


લેક લાજને કારણે મારો, રાગ કેદારો વેચાલે। રે, કહે. 


મૂહમતિ લોક જે મનમાં જાણુતા, તેને હુરજીએ શિક્ષા દીધી; 
રાત દિવસ જેનું ભજન કરતો હુતો, તેને દાસોદરે સાર કીધી. 
અકલકલા એની કેણે કલાચે નહિ; દર્શન ફુર્લભ દેવ કહાવે; 
તેરે સદાશિવની જુપાચે કરી, નરસૈંથાને પ્રભુ પ્રેમ પાવે. 


કર. 


કેર. 


કૅજે* 


હેર. 


હુર. 


હુર. 


દીન૦ 
ર્ીન૦ 


* પ્રા. કા. ત્રિ. માં પદ ૬૧૫૫માંની પહેલી બૅ લીટી, પરિરિષ્ટતા પટ્ટ ૫૮ ની પહેલી બે 
લીટી સાથે મળતી આવે છે; વળે ૬૫૫માં એ પદની બીજી લીટીઓ પરિરિષ્ટના પટ્ટ ૪૬ 
સાથે કંઇક ફેરફારથી મળતી આવે* છે. એ પટી. પૃષ્ટ ૫૩ સાં પટ્ટ ૨૪૪ સું નેવું. 


1 પદ પ૯ માં શ્રી દામોદરરાય નરસિહ મેહેતાની વિદાય માંગી અંતરધ્ય॥1 થાય છે. 


હારસાળાનું પરિશિષ્ટ. ૫૬૧ 


ઘણુ દિવસ મેં પથ નિહાલ્યો, તોયે તુંને દયા નવ આવી રે; 

મારા સુખનો સહજ ટાલ્યો, ત્યારે સુરસેના બોલાવી ૨. કહે. 

તમે મળી સુજને વશ' કીધો, અવર કને નવ થાઉં ૨; 

કહાનખાઈને કહે કરુણાનિષિ, હું વૈષ્ણુવ હાથે ત્રેચાઉં ર. કહે. 

માનબાઈરતનખાઈપ્રત્યે બાલે, મારે સુરસેના સસુ નહિ કેચરે; 

ઝુવરબાઇસું વાણી પ્રકાશી, (હાવા) ભક્ત સમાગમ ના હોય ૨. કહે. 

આપી આજ્ઞા અવિનાશી વળ્યા, મસ્તક સુકો હાથ ર; 

કુવરબાઈઈ જઈ ચરણે લાગ્યા, ધનધન ગોકુલનાથ રે. કહે. 

નિશ્રે થઇને રહેજે સર્વે સખીઓ, હું છું દાસ શક્તનો બેલરે; 

તમસું અંતર નહિ કાંઈ સ્ુજને, સુરસેના તન કેળ ર. કહે. 

ભગવદ્ધક્તિ આઘ્ય સનાતન, શ્રી ગોઝુલનો ર્‌ાય ૨; 

ભણે નરસૈંચો હું દીન ઉગાર્યો, તે વષ્ણુવ ચરણુ પસાય રે. કહે. 

પદ ૬૧ સું.* 
દેવા ટેવ પડી તુજને, દિન પ્રતિપાળવા, કંથ કમલા રહો સત સાચે; 
લાડ પાળો તેનો પાડ શે માનીચે, હાથ જમણ્‌ા વળે સુખ સામે. ૧ 
ગજ તણી વહારે, તું ગરુડ ચડી ધસ્યો, ગ્રાહુના સુખ થડી તેં ઉગાર્યો; 
ષાચેો! નારાયણુ નામ લેતાં વિષે, અધમ ગુણુકા અજાસેલ તાર્યો. ૨ 
દ્રોપદી કેરી લાજને કારણે, દ્રારકાંથી આવ્યો એક શ્વાસે; 
પાંચ પાંડવતણી, લાજને કારણે, ટ્વઞૂત થઈને ગચે! દુષ્ટ પાશે. ૩ 
ઇન્દ્રની કામધેન, કોડે કરતી રહી, ગોપીનું ગોરસ ચોરી પીણું; 
શવરીના બોરમાં સ્વાદ ઝાઝો જડ્યો; કષિતણા વૃન્દમાં માન દીધું. ૪ 
ભૂમતું નોતરું ભાવ વિના રહ્યું, પ્રેમતું પારણું પ્રધ્ કહાચે; 
એક પત્રે કરી જગત તરપત કર્યું, ભ;જીને ભોજને તું ધરાચો. પ 
ભક્તની ઝુંપડી, જગ્તની ચાકરી, દાસ ચંદ્રાસને સદ્ય ઉગાર્યો; 
સુતદેવનું સનમાન રાખ્યું ઘણું, જનકના ભૂવનથી સઘ સધાયો. ૬ 
એવા વરદાતા હુર, બહુ સંત ગાચે ફરિ, સહુના વચન વિકુલા વેદ વાણી; 
નરસૈંચા રંકને, .જખના તાહુરી, ફુપા કરોને સુને દીન જાણી, છ 
** આ પદ હારમાળાતા ૫૬ ૧૨૧ સાથે મળષું છે, પણુ આમાંન્પાઠેભેટ વિશેષ હોવાથી 
તે અત્ર ક આપ્યું છે. 

૩ 


"જ 


પદર નરસહુ મેહતા મૃત 


પદ ૬૨ સુ-રાગ સિધુડે.* 
રવા અમચી વાર કાં બેદલ હાયલા, આપષુલા ભકત કાં ખિસરી ગેઇલા; 
ખ્રવ અંખરીષ પ્રહ્માદ વિભીષણુ, નામાચેં હથતે ફુધ પીધલા.. દેવા, 
સ્લેચ્છમાંહે તુંમીઃ ક્રેબીર ઉગારીલા, નામાચા છાપરા દીલા છાઇ; 
જ્યદેવાચી તુંમી' દીલી પદ્માવતી, મી નાગરા માટે રખે મેલે વાઈ. દેવા* 
રવા અમીરે ખળભળતાં તુમીરે ખળભળશે, વૈ વેઝુઠે એકલા કૅયમ રહીલા; 
વૃન્દારે વનમાં રાધીકાને સંગ, એકલા વિનોદ તે ક્યમ કરીલા. દેવા. 


* આ કાવ્યસંત્રહના ૨૦ મા પાના ઉપર જે પદ ૫૩ સું છાપેલું છે, તે જ પદને મળ મળતું 
પણુ કંઈક ફેરફારવાછું પદ પ્રા. કા. ત્રિની હારમાળામાં ૫૯ ગું છે. રા. ખા. હશ્ગાવિંદદાસે હાર- 
માળાને પેમાનંદૃપ્રણીત માના લઇને તે ઉપર એક ટીપ્પણી કરી છે, અને પદોમાં આવતા મરેઠી 
પ્રત્યયના વિરોધને દોષ મરેડી સહવાસવાળા વડોટરીઆ લેખકો ઉપર મૂકયો છે. એ દોષ સત્ય નથી. 
નરસિહ મેહેતાના સમયમાં મરેડીને પ્રયોગ સાધારણુ હતે, એમ ખબીન્ન નતૂતા હસ્તલિખિત ગ્રૅથોપરથી 
પ્રહક્ષ થાય છે. અને હારમાળાના સંબંધમાં તો સ્પણ છે કે આ કાવ્ય પ્રેસાનંદપ્રણ્ીત નથી, પણ 
સંભવ છે કે, પ્રેસાનંદસંડ્લિત હશે. નદી નદી ન્તૂની હસ્તલિખિવ પ્રતેપરથી ને ઝા.કા-ત્રિ. માં છપા- 
ચલા પટ્ટપરથી એ સ્પણ થાય છે કે, નરાસંહ મેહેતાએ સ્વતઃ રચેલાં હારમાળાનાં પદે છૂટાં છવાયા વેરાતાં 
ગુજરાતમાં પ્રસિદ્ધિને પાસ્યાં હોય, અને તે પદે પ્રથમ પછી પાટણુના વિશ્વનાથ ન્નનીને સં. ૨૭૦૮ 
માં હાથ લાગ્યાં હોય, અને તે પછી ટુંક સમચમાં તેવાં જ કે તેજ પદેો-વધધટ સાથે પ્રેમા- 
નંદ કવિવરને પણુ હાથ લાગ્યાં હોય, અને બન્નેએ સંકલના ન્નેડવામાં તે ઉપર પોતાની કલમ 
સ્વતંત્ર રીતે અજમાવી હોય; એમ કલ્પનાપરંપરા કરવાને કારણુ મળે છે. હારનો પ્રસંગ નરસિહ 
મેહેતાના જીવનમાં એક અતિ મહત્વનો અને ઈશ્વરના અસ્તિત્વના પૂરાવાને અપૂર્વ પ્રસંગ છે; અને 
ભક્ત કવિરાજને પોતાના સંબંધમાં બનેલા એ પ્રસંગને શ્રીહરિના ગુણુ ગાવાની તથા ભકતોને ટઢ 
વિશ્વાસ આવે તેટલા માટે તે પ્રસંગને ભવિષ્યની પ્રેઃ્તમાં ચિરંજીવ રાખવાની ઇચ્છા થાય ને 
તત્સંબંધી કાવ્ય રચ્યું હોય તે તે છેક જ અસંભવિત નથી; કારણ તેમણે પોતાનાં સંખંધનાં અન્ય 
ચરિત્રો, અને અન્ય પ્રસંગોનાં પદો રચેલાં જણાય છે, અને તે કુંઈ આજના કાલના મતુષ્યો પેરે 
અડાઈ મારવાને નહિ, પણુ પરમેશ્વરનો મહિમા વધારવા માટે જ. નિષ્કામત્રતસ્થ ભક્ત, અહંભાવ 
રહિત જ હોય છે. ભક્તોના ચારિત્યિપી કસોટી વીસમી સદીના વિષમ-વિલક્ષણ-વિચિત્ર નેત્રથી 
થવી નહિ ઝેઇએ, પણ્‌ ભક્તના અંતરમાં ઉતરવાથી, ભક્તરૂપ ખનવાથીજ થઈ ગ્ાકરે. * 

સંભવિત છે, કે પેમાનંદને ઉપલું પટ્ટ હાથ લાગ્યું હોય, અને કવિરાજે અસલની નકલ પ્રથમની 
બે લીટીમાં સાચવી રાખી, અન્ય પંક્તિઓ ગુજરાતી પ્રન્નવર્ગને અનુરૂળ પડે તેવી રીતે કૉ ન 
ફેરવી નાંખી હોય ? પ્રેમાનંદે પોતાના ગુરુ સાથે ને કે દક્ષિણમાં યાત્રા કરી હશે, તોપણ્‌ તેણે 
કેરી મરેઠીમાં કવિતા રચવાનું મન કર્યું હોચ એમ લાગતું નથી. મૂળ પદે પ્રેમાનંદના નથી તા 
તે મરેઠીમાં રચી ચકે કે નહિ, એ પ્રશ્નતું સાર્થકય કંઈ દેખાતું નથી. ન્તૂતા ચોપડાઓમાં આવેલાં 
નરસિહ મેહેતાનાં પદે નનેતાં તેમાં મરેડી શખ્ટ અને પ્રયચોની ઉપયોગ ખહુ છુટથી કરેલો દૃષ્ટિએ પડે છે. 


ફૂ 


હારમાળાનું પરિશિષ્ટ. પઢ 


દેવા રાજા મંડળીક મારરે સ્ુજને, ભીજસેં ઘુલ્ય કશી હાણય થઈલા; 
દેવા ભક્તિ કરતાં કહુશે નરસૈંચો મારીચે।, તો ભક્તવત્સલ તોરા બરદ્ ગેઇલા, દેવા. 
પદ ૬૩ સું-રાગ ગોડી એક તાલીન* 
સત્તર સંન્યાસીએ કીધે સંચ, મૂછ સ્થાનસું માંડ્યો પ્રપંચ; 
એ કપટી ત્યાં વાર્યો ન રહુ, જઇ વાત રાજાને કહે. ૧ 
તે ઉઠી રાજા 'પાસે ગયા, પ્રણામ કરીને ઉભા રહ્યા; 
સમાચાર હતો તે કહ્યો, હાર બાંધવા પૂંડે ગયો. ૨ 
એ કપટીનો પ્રીછો પાર, કૅક્રાયણુને1 ઝૂંગાવ્યો હાર; 
લેઇ આસ્તા સંન્યાસી તણી, રાજસભા મળી અતિ ઘણી. ૩ 
રાજાને વિમાસણુ થઇ, કહ્યું માતાને પૃંછું જઈ; 
સમાચાર સાંભળને એક, નરસૈંયાના કહ્યો વિવેક, ૪ 
તે તો સાંશલી નરચૈંચો રહ્યો, રાયનો ઉત્તર મનમાં લહ્યો.] 
સમારીર રાયના સાંભળી, ચાર સખીઓ તેડાવી વળી. પ 
પદ ૬૪ સું-રાગ સાસેરી. 
નરસેંચો બોલ્યો સ્ુઅવાણી, સુરસેના પ્રતે કહે વખાણી. . 
એ નાગરે તો ખરી તાણી, તે સઘળી વારતા મેં જાણી; 
પુત્રી તમે સાસરે જાવો, હુવે રડવા પુંઠે ધાવો. ૧ 
વળતી સુરસેના કહું વાત, તસે ઘેલાં કાં કરો તાત; 
હેરિ અખળાને છે નાથ, આવી સમુસ્તક દેશે હાથ, ૨ 
હું તો કીચે સાસરે જાઉં, હું તો ગુણુ ગોવિંદ્રના ગાઉં; 
તળી ખીજા કેને આરાધું, હું તો છેલ છબીલાને , સાધું. જ 
જે માહેરે શ્રીમંત છાખમાં બેઠો, તે તો નાગરે સરવે દીઠો;| 
તમે ગાવાની (ગુણુ) પ્રેમે આલાપી, તમને રીઝવશે હારઆપી. ૪ 
 # પા. રાગ વેરાડી. આ પદમાં પ્રેમાનંદે શે ફેરફાર કીધે છે તે પ્રા.કા.ત્રિનતી હારમાળાનું પદ 
૧૨ સું નેવાથી જણારો. 1 કુતરાણુ-સણુનાં અબાટીઆં થાય છે. તેના દોરાનો હાર કટ્દાચ હરે, 
રૂ પા. “નાસી જવાનો એણે સંચજ કયો, તે સાંભલી નરસચો રહ્યો? એવે! પાઠ રા. તનસુખરામની 
પ્રતમાં છે. અને છેલી લીટીમાં “સમાચાર રાચના સાંભલી”ને સ્થાને “સમાચાર નરસેંયો જકાંભલી” 
એવો પાઠ છે. રા. રાવળની પ્રતમાં “ચાર સખીઓ” નેષ્ખદલે “ત્રણ સખીમ છે.” $ પા. “તમને 
ખોડ જ આવે તાત.” | પા. “ જે મારે શ્રવણુ આવીને બેઠો, તે મારે રૂદયામાં પેઠો.” 


૫૬૪ નરસિંહુ સેહેતા મુવ 


રીસે મરશે પેલા પાપી, એ વાત રાખો રદે સ્થાપી; 
તસે ઘેલાં કાં કરો તાત, સાંભલી સુરસેનાની વાતઃ પ 
પદ ૬૫ સું-રાગ સેવાડે.. હ 
સાસરીએ પધારો ર, પુત્રી સાસરીએ પધારો રે, ટેક. 
હેતો સંબંધ આપણે ર, જાહાં લગી જીવતો તાત; 
છે દુખણી મારી દીકરી, નાની નાની સૂકી શોઈન્માતરે. સાસરીએ. ૧ 
ધીરજ ધરન્ે રે સુત્રી ધીરજ ધરજે રે, છે દુઃખર્પ સંસાર; 
રશે। રુદયા ફૂટશે રે, નથી આંસુ કે! લેહોનારરે, સાસરીએ. ૨ 
છે પીયર તારું, પીયર્ર તારું ગોઝુળીયું રં, પિતા શ્રીગોપાળ; 
દુઃખ વેળા સૈભારજે રે, શામળિયો લેશે સંભાળ રે સાસરીએ. ૩ 
એમ નાકીજે રે, પિતાજી એમ ના કીજેરે, નાથજી શું રાખો નેહુ; 
હાર આકૂણીચે આપશે, કેમ છખીલોજી દેશે છેડુ રે. સાસરીએ. ૪ 
જેણે મામેરું કરીશું, મામેરું ફ્ીધું મારુરે, જ્ઞાતમાંહે રાખી લાજ; ક 
હુંડી શીકારી શામળે, કેમ વિસરશે તે .આજરે. સાસરીએ. ૪ 
સાસરે જધને, સાસરે જઈને શું કરરે, ને રુઠંયા અશરણુશરણુ; 
જ્યારે મંડળિક તમને મારશે, ત્યારે હું આથી પામીશ મરણુ રે. સાસરીએ. પ 
*પદટ ૬૬ સું-રાગ પર્‌જ.1 
સમાચાર પ્રેમે કહ્યો, સાંભળ સ્ત્રીજન તુંય ર; 
ડાહી માટે તુજને* પુછું છું, આતુર થઇને હુંય રે. ૧ 
એક ઉનાનો નાગર નરસૈંચો, તે તો લજાવે મોશાળ રે; 
તે ઉપર સૌએ કેપ જ માંડ્યો, જોતાં છે જંજાળ રે. ૨ 
કત્રાયણુને દોરો અણાવ્યો, ખાંધ્યો વિવિધ પેરે હાર. રે; 
ક્હાને કરવું ફ્રી ઘટે, તું છે ડાહી નારરે, ૩ 
વલતું વચન રાણીએ] કહ્યું, સાંભળ રાય તું વાત ૨; . 
થમે તો દક્ષણુવતને ફુધે ભરિયો,, વૈષ્ણુવમાંહું વિખ્યાત રે, ૪ 
એ ઉપર જે કોઇ કેપશે તો, આવ્યો ફીટણુ કાળ ૨; 
જુનાગઢની પ્રન ફેરાં, બંધન પડશે ' બાળ રે પ 
* પ્રેમાનંદે આ“ પટ લઇને તેને પેકત]તા કાવ્યમાં કેમ ચુંથ્યું છે તે પ્રા. કા. ત્રિ. ની 
હારસાળાના ૭૨ મા પદ સાથે સરખાવો. 1 પા. રાગ કાલેરો. ડફ પા# “શ્રીએ.” 


દ 


હારમાળાનું પારશિણ. પદ્પ 


એવાને નવ ડુભિચે ર, તસે સાંભળો નિરધાર રે; 
દશ ઠામ રાજાને વાયોં, સ્રીએ તેણી વાર ર. ૬ 
એક થારુણી પાન જ કરતો હોય, બીજે જુહારી જાત ર; 
ત્રીને રાજદ્વારે મલપતે। હોય, ચોથો ભૂવાઈઆ સાથ ર્‌ે, ૭ 
પાંચમો પરનારીગામી, છઠ્ઠો સાધુની કરે વાત રે; 
સાતમો જે ચાડીયો હોય, તેની ન માનવી વાત રે. ૮ 
આઠમો જે ત્રતજ લોપે, નવમો કૂડી પૂરે શાખ ર; 
દશમો જે કન્યાને વેચે, તેને તારા નગરમાં મ રાખ ર. હ 
એ દશ મહા પાપીઆ, તેનો ના કીજે સંગ રે; 
એ ચારે સ્રી મહા સાધવી, જેને હુરિસિં રંગ ૨. ૧૦ 
પદ ૬૭ સું-રાગ ધન્યાસી.* 
માતા ધસી આવ્યાં મંદિરમાંહે, જાંહાં બેઠા રાજનજી; 
સાંભળ કુવર ઝુખુદ્ધ કાં આવી, આવડું શું અસ્ઞાનજી. ૧ 
માતા રોષ મનમાં ન ધરશે, જૂવો વાત વિમાસીજી; 
ખ્રહ્ઘાચારી કેડે થઈ લાગ્યા, તેવા સર્વે સંન્યાસ્રીજ: ૨ 
તેવો ભીમ સ્ુજને પ્રેરે છે, કડા કેમ કીજે તેહુજી; 
પ્રલંબ પ્રધાન તે કેપે ચઢયો છે, તેની રીસે મજે દેટુજી.. ૩ 
સોરઠ સહુકો જેવા મલ્યું છે, સહુને ગમતી વાતજી; 
સહુસ્રાનંદ સ્વામી આમ કહે છે, નરસૈંયે માડી ક્ષાતજી. ૪ 
કૌતુક શાને કરો છે. નાગરા, વાચે ચંગ ને તાળજી; 
નગર ભક્ત કર્યું છે મારું બાલે વાણી આળજી. પ 
વળતાં માતા એણીપેરે બોલ્યાં, ડુષ્*્લેક તારી પાસેજી; 
સૂરખ તું વેષ્ણુવને ડુભે, રાજ તારું જારોજી. ૬ 
ધીક પીક તારા હસ્તી ઘોડા, ધીક તારો ભંડારજી; 
કૂટ સૂરખ તારું સુખ ના જોઉં, ઉપન્યો મુળા અહુંકારજી.. ૭ 
મિથ્યા તારાં દાન જ સઘળાં, મિથ્યા તુજ મહિમાયજી; 
પૃથ્વી પ્રલ્લે થાચેરે પાપી, જેમ્વૈષ્ણુવ જન ડુક્ષાચેજી. ૮ 


જયત -- (કભ દઝસઇાટકંસસરલર કમલા? સારામાં કમ ન્‍૦---૦-૦૦ત૦૪-૧૦૦-૦૦ન૦૦૫૦૫મ-ન/૦નઆનબન.--સ્‍નનનન- સકઇન્બ---- સની કામાં “૪ -અખુ-૧૪૦૦૦% ૦-૯ તત 


* ઉપકું' પદ રા. રાવળની પ્રત પ્રમાણે ઉતાર્યું છે. 1 પા. “અંગારછી ” છે. 


હ દાઇ 


પદ્‌ૃદ નરસિહ મેહેતા ફુત. 


શ્રીધર પંડીતને જઇને પુછે, કહેશે એ નિરધારજી; 
નરસૈયા સમવડ નહિ કે બીને, આપણે રાજદ્રારજી. ૯ 


પદ ૨૬૮ સું-ર્‌ાગ આશાવરો એક તાલી** 


માતાને જઈ'* શિશ નાસ્યું, રાયજી બોલ્યા વાણી ૨; 
પરદેશથી કોઇ એક નાગર] આવ્યો, તેણે હાર આપ્યો આણી] રે, ૧ 
રમાતા સુને રહ્યા“ પ્રેરી છે, તે વાત જ જુવો વિમાસી રે; 

તેવો મૂછાસ્થાનને તેવો સાલીંગ (0), તેવા સત્તર સંન્યાસી રે, ૨ 
તેવા ભીમ ને તેવો નેગી, મારી મત્ય હરે છે શેઢુ ૨; 

તમને જ્ઞું ઉપજે છે રે માતા, વાત કહોની તેહુ રે. ૩ 
વળતું વચન માતાએ કહ્યું, એ લંઠ માણુસ તારી પાસે રે; 

નથી જાણુતો તું મૂરખ રાજા, ગઢ તારો તો જાશે ર, ૪ 
ખાછીં તારાં દાન જ સઘળાં, જાંહાં હુરિજન ડુહુવાય ૧; 

ખાછું તારાં હાથી ઘોડાં, ખાળછું સર્વે ભંડાર ર. પ 
ફૂટ ભૂંડા તુને ગર્ભેના રાખું, હું છું એવી નારી રે; 

શર રઃ પન ક ઝર ક દૃ 
| ગયું રાજ્ય કહ્યું કર્ય માહ) નરરસૈયાને નવ છેડો ર; 

ધિફ્‌ ધિક્‌ મુળા કુવર છે તારું; ધિક્‌ સેહેલને સેડો રે, માતાને. 
ધિહ્‌ ધિક્‌ છે તારા તાતને, ધિક્‌ ધિકૂ આચાર તારો રે; 

ધિફૂ ધિક્‌ તારું ચુણ્ય ન રુતારથ, દાન દયા ધિક્કારે! રે. માતાને. 
ગુણુ સૂપ બળ ધિષ્ઝ તારાં, ધિષ્ક રે સુખપાલ તારી રે; 

ધિષ્ઠ છે તારા માલ ખજાના, ધિફ્‌ છે સેન્યા તારી રે, માતાને. 
બલ્યાં તારો દાન જ સંવળાં, ખલ્યો તુજ મહિમાય રે; 

ખલ્યાં તારાં ત્રતજ સઘળાં, શાપી તારી ગાય રૈ. માતાને. 
હરિજન સાથે હાડ્ય ન ફીજે, જેનો સોટો મહિમાય ર; 

હરિજન સાથે હોડ્ય કરીને, પિફૂ છે ધરવી કાય રે. માતાને. 


કનક નનુન--------------------------------------------------------------------- 

* આ પદ રા. તત્સુખરામની પ્રત ઝ્ેમાણેતું છે. 1 પા. “ભ્રામણુ.” ડં પા. “તે તે 
બોલ્યો સુખ વાણીરે. ટેક.” ડ$ પા. “તેને હાર” આપેલો છે, વાત તત્વો વિમાસી.” 
| અત્રચી નીચેની લીટીઓ વિશેષ અમારી પ્રતમાં છે. 


હારમાળાતું પરિશિણ. પદ્છ 


ખલ્યા તારા હસ્તી ને ઘેડા, બલ્યો સરવ લંડાર રે; 
ફેટ ૨ મૂરખ સુખ તારું ન નેઉં, તુંને ઉપનો અહેંકાર રૈ, માતાને. 
પદ દહ સું-રાગ પરજીઓઃ* 
શ્રોધર પંડિત *તેડાવીઆ, મંડળિકે તેથી વાર ૨; 
મન મારું ભ્રષ થયું કેણુ પેરે, મને ક્રેહા કરી વિરંતાર રે. ૧ 
પંડિત વલર્છું એમ કહે, તમે સાંભળો રાજાન ૨; 
અસત હું નહિ ઓચરં% તુને દાખવું નિજ સ્તાન ર. ૨ 
એ નાગરે લજા લોપી નથી, વાચે ચંગ મૃદંગ ને તાળ ૨; 
એણે નાગરે ભ્રછ કર્યું નથી, ગાએ ગોવિંદ ગુણુ રસાળ રે, ૩ 
તિલક છાપાં શે!ભીતાં, જેને કંઠે તુલસીની માળ રે; 
વિચિત્ર વૈષ્ણુવ વેશ સુંદર, દીસંતા દયાળ રે, ૪% 
રાય સુખે વિચારી બોલીએ, હુરિજન સાથે હોડ ૨; 
નરંસૈયો નાગર પરભવેો, તુંને મોટી લાગે ખોડ રે. પષ 
એની સુખ કથા શી કહું, જેહુને દામોદરસું પ્રીત રે; 
પંડિત કહું રાય. સાંભળો, નીપનું એ વિપરીત રે. ૬ 
રાય પ્રત્યે પંડિત ઓચર્યા, ધણ્‌ા કીધો અપરાધ રે; 
જે પુરુષ શુભ વાંછે પોતાનું, તે કેમ ઉવેખે સાધ રે. ૭ 
એક વાર ઉપહાસ્યજ ક્રીધું, નાગર લેક મહુા લંઠ ૨; 
તેણે તીરથવાસી સોકલ્યા, નરસૈચો કરવા ખંડ રે. ૮ 
પ્રણામ કરી સૈહેતાજીને, આપ્યા રુપીઆ સેં સાત ર; 
દ્રારીકામાં હુંડી શીકારી, સલ્યા વેકુઠનાથ ર. હ 
નર્સેએ મન વિચાર્ચુ, નાગરે ફ#્ીધું ઉપહાસ રે; 
શામળશા બરદ પાળજ્ે, હુંડી લખી તમ દાસ રે. ૧૦ 
તીર્થવાસ્રી ચાલતાં, મન ફરે વિચાર રે; 
એ ચસ્ત્રિ ધૂર્તતણું, એણે ધન હર્યું નિરધારે. ૧૧ 
* આ પદ રાવળની પ્રતમાં છે. આ પદની ૧૨ કડી પૂરી થયા પછી “ ચાલ ફેર ” 
એટલા શખ્દો છે; અને તે 'પછી ઉપર આપેલા પ. ૫૪૪, પદ ૨૮ માની ૩ છ કડી “વળતો પંડિત 
વાણી કહે” ત્યાંથી ૬૩ મી કડીની રારુઆત યાય છે, અને 'તેજ પદ પ્રમાણું આખુ પદ પૂરે 


ચાય છે. ત્તૂવો પ્ર. ૫૪૪ પટ્ટ ૨૮ સું અને તે પર *બપેલી ટીકા. પ્રા. કા. ત્રિ. માની હારમાળાના 
૭૪મા પટમાં ?મ વધારે થયે છે તેં મેળવો.પા, ક્રા. ત્રિ. માં રાગ “ધવળ ધનાશ્રી” આપેલે। છે. 





પ૮ નરસિંહુ મેહેતા મુત 


શામળશા થઇ હુરિ પધાર્યા, હુંડી શીકારી મહારાજ રે; 
ભક્તવત્સલ ભગવાનજીએ, રાખી .સેહુતાની લાજ રૈ. ૧૨ 
પદ ૭૦ સું-રાગ સારંગ** 

શ્રીપાત પંડિત ,કહે સાંભળો રાય, માહુરીઃ વિનય કથા મહિમાય; 
ખાળક અવસ્થા માહુરી હતી, ખ્રદ્યાહુત્યા લાગી અણુછતી. ૧ 
વળતાં અસે તો ,સોહુટા થયા, કાશી નગરમાં ભણુવા ગયા; 
વેદધુન્ય સુખમાં ઉચરે, બ્રદ્દાહુત્યા પોકારે જ ડૅરે, ૨ 
અષાદશ ભણ્યો ભારત પુરાણુ, અસત્ય નહિ બોલું નિરવાણુ; 
'પાંચશે ફ્રેરી પ્રહક્ષણા કેરી, અષણ્ાાંગ જોગ આરાધ્યા હુરિ. ૩ 
મેં મહારુદ્ર છીધા એકંવિશ, અતિરુદ્ર કીધા વાર ત્રેવીસ; 
તોએ ખ્રહમાહુત્યા માહુરી નવ ટળે, ક્ષણું ક્ષણું માહેરા દેહુજ બળે. ૪ 
સહસ્ર જગન અજાસેધ કરી, અણ મહાદાન આપ્યા ધન (ભરી; 

ચૌદ વિદ્યા મેં ષાઠે 'ભણી, દેહુ દમી મેં અતિ ઘણી. પ 
"પણુ ખ્રહ્માહુત્યા માહુરી નવ ગઈ, શામ વરણુ માહરી દેહુજ થઇ; 

એક વઃર હું ગયે જુનાગઢ મોઝાર, અરધ નિશાએ આવ્યે! મહેતાને દ્રાર. ૬ 
સનસા વાચા કરમણાચે કરી, નરસૈં મેહેતાની કથા સાંભળી; 

ધન વેષ્ણુવ વાણી એચરી, માહરી ખ્રહ્મહુત્યા તતક્ષણુ ઉધરી. ૭ 
સર્વ કથા પંડિત કહી ગયો, સહુ કરોને મન વિસ્મે થયે; 
રાજાએ સમાચાર સાંભળી, સિંહાસનથી પડીચોા ઢળી. ૮ 
હું અતિ અપરાધી આજ, સજ ભુંડાને શાની લાજ; 
સેવંક વાર્વાને મોકલ્યો, કહી વચનને પાછે વળ્યો. ૯ 
તેનો બોલ ચિત્તમાં ન્વ ધર્યો, સંન્યાસી અતિ ગરવભર્યોં; 
સેવક પાછો આવ્યો સહી, કહુ સન્યાસી ક્રેઈ માને નહિ. ૧૦ 


પદ ૭ર સું-રાગ વેરાડી એક તાલીન] 


રાજા એ સમાચાર સાંભળી, |[સહાસનથી પડયા હેઠા હળી; 
અશત્ય અપરાધી હું, છું આજ, સુજ ભુંડાને નથી લાજ. ૧ 


ક ડક 25 પુ 
* પ્રા. કા. ત્રિ. ની હારમાળામા ફેરફાર* માટે પટ ૪૫ સું ક્ડુવો. 


રફ આ પદ રા. તતસુખરામની પ્રતમાં છે. 


હારમાળાતું પરિશિષ્ટ. 


તેવા૨ શ્રીપાત કહે સુંણે। નિરધાર, મેં ત્યાં જપ જાગ કીધા ત્રણુવાર; 
મહારુદ્ર કીધા વાર ત્રેવ્રીસ, અવિરુદ્ર કીધા વાર એકવિશ. 
શ્રીભાગવત ભારત સુંણ્યા પુરાણુ, નૂ ટું બાલવા નારાયણુની આણુ; 
અનેક તીરથ હું તાં ભસ્યો, મેં મારા ઘુણુએ દેહુ દસ્ચે. 
પણુ નરસૈયાની કથા સાંભળી, ખ્રહ્માહુત્યાદિક પાતક ટળી; 
એ સમાચાર પંડેત કહી રહ્યો, સેવક વારવાને સોકલ્યો; 
કહી વચન તે પાછે વળ્યો, તેનો બોલ કે!ણે ચિત્ત ન ધર્યો. 
પદ ૭૨ સું-રાગ રામગત્રી પટત્લ.* 
વેરાગ્ય પાખે નથી પાશ્વો,1 ભક્તવત્સલ ભગવાન રે; 
મિતાક્ષરા કાઢુડી નેવડાવું, વળી અરાઢ પુરાણું રૈ. 
વૈરાગે સનકાદિક છુટા, ધ્રુવ અંબરીષ પ્રહુલાદ્ટ ૨; 
અંતરિક્ષ આવી હાથ દીધો, ઉપના આહ્નાદ ર. 
વેરાગ્ય હુતો વિદુરને, હુવા પ્રસન્ન જુગદાધાર રે 
તારી પેરે એમ ઉઘાડો, ક્રેણુ ન ગાયે શ્રુંગાર રે. 
શ્રુંગાર તો તું વગૂતો, નાગર નિરધાર રે; 
વૈરાગ્ય પાખે જાણુજે, નથી પામવે હાર રે. 
નથી પામવો હાર નાગરા, ભીમ ભણે તમો! મુપા કરે; 
નાગર સહુ નવા મલ્યા છે, આંહાંથા નવ ને જુગ્મ ગણે।.] 
પદ ૭૩ સું-રાગ રામગ્રી જેત. 


૪ 


પ 


પરહ 


૪ 


(હાંરે પ્રભ્નુ) રુરિજન લેક કહે, નરસૈંચો લંપટ, એહુવી વાધતી વાત રાજાએ જાણી, 
મંડળિઝ્ે વિહ્રળ થઈ કહ્યું, જાઓ નરસૈંયાને આહાં લાવે તાણો, ૧ 
શીત્ર સેવક નેરસૈયાને લાવ્યા, ક્હેરે મહિપાલ દાસ તુંને રે કરીએ; 
તાહુરે પ્રીત દાસોદરસું ઘણી, માંગી લે હાર અસે જેમ લહીએ. ૨ 
તે માટે ત્રિકમ હું કરું વિનતિ, પાળશે. બર તો કારજ થાશે; 
ભણું નરસચો તું ભક્તવત્સલ સદા, હેઠે કરશે તો મારો જીવ જાશે. ૩ 
* આ પદ હારમાળાના પૃ. ૨૨ સે ૨૭ સું પટ્ટ છપાયું છે. પ્રા. કા. ત્રિ. ની હારમા- 


ળાનાં પદ્ટ ૩૧ માં એ જ પ્રમાણે છપાયું છે, ન્તૂની પ્રેતોમાં*' અમે આપ્યું છે તે પ્રમાણે છે, 
[ પા. “હાળવે[.?' એટલે નકામો. ઠાળીર ડું ન્વ અને જુગ્મ એટલ બે અથોત્‌ અગીઆરા 


ગણે-નાશી નએ. 


૫૩૦ નરસિહ સેહેતા કૃત 


પદ ૭૪ મું-રાગ પરજીઓ એક તાલી. 


કામી કપટી સુધેો લંઠ ૨, શું માંડી બેઠો પાખંડ ર્‌; 
તું કહે તો વશ વૈકુઠરાચે રે, તે સુને દેખાડની આંહે ર; ૧ 
હુરિભક્તિ વિના ભૂલ્યો ભમેરે, શા માટે સ્રીચોને દમેરે; 

“કડી ભક્તિ નહિ ફળ લહેરે, સુકુંદ સરસ્વતિ ચેણી પેરે ક્હેરે. ૨ 


પદ ૭૫ સું-રાગ આશાવરી એક તાલી.1 


સામાનંદ સંન્યાસી «મેણી પેરે બોલ્યા, ભીમડો તે વૈરાગ્ય ગાચે ર; 
નરસૈંચો તો શુંગાર ગાચે, બેડુમાં એકે વાર્યો ન જાચેરે. ૧ 
નાની સોટી સભામાંહે, એ તો પદ ઉઘાડાં ગાચેરે; 
ભાઇએ નાગરો એને શું કદીએ, નિર્લજ ઉઠી શેં ન જાયેરે, ૨ 
એ તો કેતું કહ્યું ન કરે કલેવર કરતો કેોણુ રાખેરે; 
કો છે ૨ સન્યાસી આંહાંસોરેો], ગલે સાહી પરો એને નાખેરે. ૩ 
ટીટોત્ર જાત$ ઉ) શીદ તેડી આવ્યો, એવડો અનર્શ કાં ૨ ફ્ીધોરે; 
નરસૈંયાને એક વાર્‌ વારીશ, એહુવો પરઠે કરીને લીધેોરે, ૪ 


પદ ૭૬ સું-રાગ રામત્રી જેત* 


પ્રથમ પ્રીત માંડી હુવે શું રહ્યો સાંભળી, ન્યુન તાહરી હુરિ થઇ રે આજ; 
કરોટમાંહે કુસુમની માળ ગ્રહી રહ્યો, કહાની કુષ્ણુજી શાને કાજ. ૧ 
લોકમાં સહુએ સાંભલ્યો મેં ભજ્યો; તે હુવે કાં ત્યનને સુણી ૨ કાન; 
નહોર કાં થઈ રહ્યો, મંડાળેક મદે ચઢયો, તોએ તુને હુજી નાવી સાન. ૨ 
મેલ્ય માયા હુવે, કુલના હારની, વાર લાગી હુવે "વિશ્વનાથ; 
નર્સેંયાચા સ્વામી, આશ' તારી ઘણી, સૂકમાં મૂકંમાં ગ્રહે રૈ હાથ. ૩ 


પદ ૭૭ સું-રાગ સાસેરી એક તાલન 


જ્રોઈ એક પર્મનિંદટા કરે, રખે વાદ અધવચ રહે; 
રાસાનંદ સંન્યાસ્રી એણી પેરે કહે, જાએ વાદ અધવચ ન રહે. ૧ 





હર ક્ર રી 
* પા. “વળી ભક્તિ ફળ તો લહે.” * 1 પ્રા. ક? ત્રિની હારમાળાતું પટ ૭૦ સું જુવો. 
પા. “નજીકમાં.” ડુ પા. “ત્રીટીત્રા નતને શીદ તેડી લાબ્યો.” 


હારમાળાનું પારશિણ. પણ 


કો કેની કૂડી પક્ષજ કરે, તે સંન્યાસી નરકે સંચરે; 
કુંભીપાક પડે નર. તેહુ, વેષ્ણુવ જનતે નેદે જેહુંઃ ૨ 
પંઢરયુર નગર છે એક, તેમાં નાસે! સોઈ વિશેક; 
નામદેવને હુરિસુ પ્રીત, રામાનંદની એહુવી રીત. ૩ 
પદ ૭૮ સુ-રાગ સેરડ.* 
હેવે હાર મંગાવો સૈહેતા, શામળિચો જગાડો સુતા રે; ટેક 
ક્રેધષ કેરી બોલ્યો પ્રધાન, મેહેતા તારું ઉતારું માન; હેૅવે૦ 
વાત કરતા થઇ વડી વાર, લંપટ નાગર ન આવ્યો પાર હુવે૦ 
થા સંન્યાસી સહુકા નમે, તું પરનારી સંગે ભમે; હુવે૦ 
વૈષ્ણુવડે વણુસાડ્યું ગામ, હુવે ડગમંગશે આવે કામ; હુવે૦ 
આજ મસંડળિક કેપપે મહેરાણુ,/ માથે મરણુ આવ્યું નિર્વાણુ; હુવે 
લેોકઢ્ુસારત હુવણાં થશે, લંપટ તાહુરી તે પત જરો; હુવે૦ 
પ્રલંબ કહે બહુ રસે ભરાંણ્‌ે, તારું શીશ તો છે ટ્રે વાહુણે; હુવે૦ 


પદ ક સું-રાગ શેવાડેઃ] 


રાજા કેોપે ચઢિયો રે હા, આંખ ચઢી ગઈ; 
વાત ડરતાં રે હો, વાત ગાઢો થઈ. ટેક. 
ખડગ કાઢીને રે હો, કોપપીએ ભૂપાળી; 
ફ્રેધ ચઢાવી રે હો, બોલ્યો આળપંપાળ. રજબ ૧ 
વાત જાણી ર૨ હો, રાજની માત રાણી;$ 
સભામાં આવીનેરે હો, બોલ્યા સુખથી વાણી, રાજન ૨ 
રીસ નવ ક્ીજીચે રે હે, ગુન્ન વિચારીએ; 
ભક્તને ખ્રાહ્મણુ રે હો, તેને કયમ મારીએ. રજબ ૩ 
તુ મરમ ન જાણે રે હો, વેષ્ણુવ પંથને; 
નરસૈં વાહેલો ર૨ હો, કંમળાકંથનેો, રાજા૦ ૪ 
* પા.કા.ત્રિ. ની હારમાળાતું પટ્ટ ૪૭ સું નવો. 1 મેહેરાંણુ (મેરામણ)-દરીએ-સાગર. 
' રું પ્રાકાત્રિ. ની હારમાળામાં આ પદ પ્રેમૂનંદની (૫૮ સુંડે છાપ સાથે નાંખ્યું છે. 


કવિ નમૈદાશંકરની પ્રતમાં પણુ પૈમાનૈેટની છાપ જી, પણુ મારી પાસે જેટલી પ્રતો છે તેમાં ધેમા- 
નંદની છાપ આપેલી નથી. ડ મૂળમાં 'મેહેરાણી' *ાબ્ટ છે. 


૯-૦, ૦૮ ૦0 /પ ૮9 


પછર 


નરસિંહુ મેહેતા મુત 


હુરિજનને પીડ્યે રે હો, ધણું પીડાય હરિ 
મેહુતાજીને ૨ હે, મનવેો। વિતતિ કરો. ૨1જા૦ 
મંડળિક બાલે ૨ હો, હવે મેહેલું નહિ; 
ભક્તિ એની જોઉં રે હા, રાત થોડી રહી. રાજા૦ 
પુત્ર હૅરિજન સાથે ૨ હો, હોડ કીજે નહિ; 
હેરિજન સસોવડ રે હો, કેણુ કીજે કહી, રાજા૦ 
માતાએ એમ કહીને રે હો, ક્રોધ સમાવિચે।; 
રાય સિંહાસને રે હો, ઉપર આવિચે. રાજા૦ 
પદ ૮૦ સું-રાગ સારંગ. 
પંડિતની કથા જ્ઞાંભલી, રાચે વિમાસ્યું મન રે; 


ભક્ત જનના દ્વેષી સરવ છે, સમરથ જુગજીવન રે. વ્‌ 


માનું વચન માન્યું નહિ મેં, અબળાએ કહી ખડું પેર રે; 
સાથ સરવ સલ્યો છેં જડે, ભીમડો ઉપજાવે વેર રે, 
સેવક વારવા મોકલ્યો રાચે, નથી અમારે કામ રે; 


પ્રલંબ પ્રધાનને કહે છે રાયજી, નવ લેશો એનું નામ રે, ૩ 


રીસ કરીને રાયજી ઉચરે, જાવો આપણે ઘેર રે; 


અસે વિવાદ તે શાને કરં; વૈષ્ણુવ સાથે શાં વેર રે, ૪ 


સેવક ક્હે પરધાનને, રાયજી કરે છે રીસ ૨; 
સેહેતાજીને ધેર મોકલે, નહિં તો કોપે ચઢે જગદીશ રે. 
શ્રીપાત સંન્યાસી સહું મળી બેઠા, શે। કરવો હુવે મરમ રે; 
સરવ સભાએ વિચાર કીધો, મોકલો સુકુદાશ્રમ રે, 


પ# ૮૧ સું-રાગ સિધુડા. 


સાર કર શામળા, મેલી મન આમળા, ઉઠે ગાપાળરય અસુર થાચે; 
નરસૈયાને એક હાર આપતાં, તાહરા બાપનું શું ૨ જાયે. 
હારને કાજે શું સુન્ય ગહી રહ્યો, બોલતો નથી ૨ શું માગ્યા માટે; 
રાય મંર્જળક્તણે પ્રતીતને, કરલે, નહિ તો મળે મને મૂળા સાટે. 


પ 


હોય તો * પૂછજે સીને,” મૂલ બેઠું હોચે જે ૨ તારે; 
લાગી કહું કંઠે આરેોપીચે, શું કહું શામળા વારેવારે. 


સાર 


સાર્‌. 


સાર? 


હારસાળાનું પરિશિણ. ૭૩ 


કળિયુગ માંહે પ્રતીત ગઇ લોકની, એમ કરશે! ત્યારે કરોણુ ધાશે; 
કહેશે નરસૈંયાને હાર આપી નવ શક્યો, ચૌદ લોકમાંહેં ગુણુ કોણુ ગારો. સાર. 
વારેવારે કું હાર્‌ હેસી આપીએ, આપ્યા પાખી છેડો ડયમ છુટે; 
ભણે નરસૈંચો જે પ્રીત છે તાહુરી, તો મંડળિક મારવા ક્યમ ઉઠે. સાર. 
પદ ૮૨ સું-રાગ પરજીયા? 
હું માંગુ તે હુંને મયા કરો ૨, ગાયોના ચારણુ ગોવાળિયા; 
વારેવારે શું કહું તુજને, પરડુઃખભંજનઃ પીંડારિયા, હું માંગુ. 
આગે અનેક ભક્તને કરુણા કરી, હાર આપો હુંને થાય કલ્યાણુ; 
જે માંગે તેને તું આપે, તો હુંને શેં ન આંપે નારાયણુ. હું 
રાત દિવસ સેવા કરું તોરી, સાર કરો મારી શામળ વેશ; 
ભણે નરસૈયો અવર ન લેશું, તુજ ભક્તિ વિના અવતાર ન દેશ. હું માંગુ 
પદ ૮3 મું-રાગ આશાવરી* 
મંડળિક આવીને લાગ્યો પાય, ક્ષમા કરે હું મંદમતિ રાય; 
પ્રલંબ પ્રધાન વિનતિ ખહે કરે, મંડળિકને નેણું નીર ઝરે. ૧ 
શીશ તે સઘળા મેહેતાને નમ્યા, સમે અતિ ઘણું તમને દૃમ્યા; 
અસો અજ્ઞાની થયા મહારાજ, રાખી દાસોદરરચે લાજ. ૨ 
ભીમ મેહેતાજીને ચરણે નમે, ખ્રહ્માચારી વિનતિ ખડું કરે; 
દ્રેપષી નાગર તાંહાંથા ગયા, વૈષ્ણુવ સૌ રળિયાત જ થયા. ૩ 
મંડળિક માનભંગ થઇને રહ્યો, નરસૈંયાના પરચો લહ્યો; 
સભા સરવ બેલે છે પેર, મેહેતાજી પધારો ઘેર. ૪ 
મૃહુતાજી પધારે મંદીરમાંહે, વૈષ્ણુવ જન વધાવે તાંહે; 
ભણે નરંસૈચો જપો હુરિ નામ, શ્રી દામોદરરાયને કરો પ્રણામ. પ 
પદ ૮૪ સું-૨ગ મારજ.* 
ભીમડા હુઠૅ ના કરીશએ રે, સુંદર શામ છખીલે! મૂકી; 
કહા કોને વરીએ રે, 
સ્ાનીના લક્ષણુ નહિ માને, ક્હેવાચે બ્રહ્દાજ્ઞાની રે; ટેક. 
વૈષ્ણુવની નિંદા કરો છો, તાંહાં લગી, વાત 'અજાણીરે. ભીમડા. ૧ 


ઉનક “ક_- ૨ ન ૪/૦ રજન નયા, નગન અ-ન૦--ન-૦-૦-૦ 


શક ઉ 3 હ ક યુ 
* આ પદ “રા.”તી પ્રતમાં, “કહેતા તારી વાંકી વાણી” એ પટ્ટ પછી આપેલું છે. 


માંગુ. 


૫૭૪ નરસિંહ મેહેતા મુવ 


' તિલક તુલસી ખોટાં કહે, તું શું જણે વેષ્યુવની વાત રે; 
ભણે નરસૈંચો હુઠે મૂકે તો, રમીએ શામળિયાની સાથ રે, ભીમડા. ૨ 


“પદ ૮૫ સું-રગ સાખીઃ* 


તાંહાં લજ્જાથી તતક્ષણુ આવ્યો, ધરણીધર સાંભળે રાચે; 
હેરિના જન હુર્સિર્ખા જાણે, મેહેતાજીને જ્ઞાગ્રો પાચે. ૧ 
રાગ કેદારો ઘરેણુ હુતો, પ્રભ્રુએે સુકાવ્યો તેહે; 
પાંગળો વહુ સારી કરી, નિશ્ચે માનો એહે. ૨ 
મહિમા સેહેતાજીતણા, સુખે કહ્યો ન જાએ; 
ધરણીધર મેહૅતો એમ કહે છે, એને હુરિ સાથે એકતાએ. ૩ 


પદ ૮૬ સું-રાગ ખોહુપ્ગડો? 


શ્રીરામ અંતરજામી રે, સુને શરણે રાખો સીતા સ્વામી રે. ૧ 
મયોદા યુરુષાત્તમ શ્રીરામ નિર્ચુણુ ખ્રહ્મા, તુજ વિના ભવજળ તરેીયે કંમ. ૨ 
તવ નામ નિર્મળ નરહુરિ, બે અક્ષર છે સર્વાધારી, રકાર મકાર ચુણુકા તારી. ૩ 
ચોરાશી ખાંણુ ભમી થાકે ૨, | હું ભટકીએ ભવ આખો રે. ૪ . 

રે ઝર ગ માધવાનંદ કહે હુવે સર્વે રાખો ર, પ 


પદ ૮૭ સું-રાગ રામગી.] 


વિશ્વેશ્વર વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, કરું નને વિનતિ, તુજ વિના દાસ હુખ ફે।ણુ જાણે; 
વલવલતાં મધ વીતી ગઈ જામની, ત્રિકમા નિદ્રા શું તજરશે વાહણે. ૧ 
કે જું રોકી રહી રાધીકા, કાહાનજી તમને, કેને કહું કરશે, કરુણા કાં ન આણે 
હુઠે કરવી તાં હુઠેં કરજે શામળા, ગ્રુટશે ત્રિકમાં સનેહ તાણે. ૨ 
હેલા આ હાવે અવસરે, અવસર નહિ સાચવે, તો પછે આવતે શું વખાણે; 
જાણુ કારણુ પછે કાજ તે આવશે, કહે નરસૈંચો હુઠે લીધો રાણે. ૩ 
_ કા મજે સ્ટ 
* પ્રા. કા. ત્રિ. હારમાળાના પટ્ટ ૯ર પછી ન. પ્રત માં ઉપલા પંદવાળી સાખી છે. હુ. 
પ્રતતા ૭૯ માં પદની છેલ્લી તુક ન. પ્રેતમાં નથી. પ્રા. કા. ત્રિ. તા ૯૨ માં પટતા વ જ 
પાઠે ન. કતમાં નથી. 1 ઉપલું પટ “રા”ની પ્રતમાં છે. પૃણ ૩૮ માં પટ્ટ ૯૯ સું એ પટ 
"અમે આપેલું છે, પણુ તેથો આ ફેરફારવાળું હોવાથી અત્ર પુનઃ આપ્યું છે. ન્નૂદી ન્તૃદી પ્રતો સાથે 
મેળવતાં એક જ પદમાં કેટલો બધે ફેરફાર થઇ ગયો છે, તે આ ઉપરથી ઠીક સુમન્નશે. 











શકજ-૦૯૦ન૦-ન-ત૦-૦-. :-૩ સસાર 





હુ!રમાળાનું પરિશિણ. ૫૭૫ 


પદ ૮૮ સું-રાગ પ્રભાત. 
કમ કમે મન કૃષ્ણુ ફ્રેડામણા, કાળનું ચક્ર તે કાને સુથુતાં; 
ભક્તિ કાંઈ નવ લું, કોણુ આગળે કહું, નિદ્રા આવે તારું નામ ભણતાં. ૧ 
હાથ કાંઈ નવ ચઢયું, અંતે આવી અડયું, કામ તુજ શું પડયું કૃષ્ણુ કાળા; 
પતીતની પીડ તે, ભીડ જાણુ કવણુ, આવ *ઉતાવળા મૂક ચાળા. ૨ 
જનમ ને મરણુ તો, જીત્ર સહુને ખરં) શરણુ આવ્યાતણૂ કાંઇ વેહેરો; 
ખરદ ધારી વશે, ડુષ્ટ આગળે પસે, ખોલવા વેળા કાં થાએ બેહેરો. ૩ 
હુંય જે હેરખડું, વ્યાપ પરબર ખડું, (?) ચરભડું ચત્રભૂજ રાય સાથે; 
નરસૈંયો રંક તે, પંક માંહે વડો, લંક પુતાઉ), રહી ગ્રહોરે હાથે. ૪ 


પરિશિષ્ટ ૨ જીં. 





પદ્દે ૨ લું-રાગ હીંડાળે? 


ઉલટી અખળા કહ્યું ન માને, હસી કર દંતાં' તાળી ૨; 
માનુની મોદ ભરાણી મનમાં, બોલે ખળવંત ખાળી રે. ૧ 
કહા તો હીંડોળ્‌ા। રાખીએ વાહુલા, કહેતી વદન નિહાળી ૨; 
મગન થયાં માહાલે જીવતીજન, પ્રેમવચન સુખ ભાળી રે. ૨ 
ચમકતી ચતુરા આવીને, વાહુલાને વાય કરતી રે; 
એક આવીને શ્રમ જળી લેોણહે, સુખે મરકલડા કરતી રે, ૩ 
પૂરણુ પ્રેમે પામી પ્રેમદા, મોદે રહ્યા મન લોભી ર; 
નરસૈયાને કીધો પુતારથ, મુષ્ણુલીલા સુખ શેભી' ર. ૪ 


પદ ૨ જીં# 


આ ને ર આહીરને આંગણે, નરહુર નાચે નવનિતને; 
ખ્રહ્માદિકને સ્વપ્તે ન આવે, તે હુરિ આવે હીત પ્રીતને. આ૦ ૧ 
નાચંતો હુરિ સુંદર દીસે, ઘુઘરડી વાગે ચરણે; 
ભાગ્ય જૂવો ભરવાડા કેરું, શું કીજે ઉત્તમ વરણે. અઆ૦ ૨ 
ઇદ્રાદિક ખ્રહ્માદિ કૅ જેનાં, ચર્ણું વંદવા સસીપ રાહિ 
તે ગોપાળ ગોવાળા માંહે, જમે કરમલે કુર દહિ., આન ૩ 
ભક્ત તણા હિત કેવળ કેશવ, લાલ લીલા અવતાર ધરી; . 
 સ્મરણુભાવ માત્ર બંધળ કાપે, નરસેયાયો નાથ હુરી. આ૦ ૪ 





સ ક-૦-૯ન૦ન૦તનમ૩ડ.અ૬. “----------.“----.----- 





* તતૂના ગ્રેથાનો મારી પાસે જે સંગ્રહ છે તે સંગ્રહમાં કોઈ એક જ ઠેકાણે ભક્ત કવ 
નરસિહ સેહેતાનાં પદો લખેલાં નથી, પણુ નને ન્નૂદે સ્થળે ન્તૂટ્રા ન્તૂદા' ભક્ત કવએઓના પદોની 
વચ્ચોવચ્ચ લખાયલાં નેવામાં આવે છે; તેમાંથી પ્રાપ્ત થએલાં પદો પરિરિછ ૨ નનમાં આપેલાં 
છે. ઉપરાંઝ સુરતના મહાજનના રોઠ ભગુભાઈ દ્વારકાદાસ જેઓની 'પાસે નતા ભક્ત કવિના 
કાવ્યનો બહુ મોટો સંમ્રહું છે, તેમાંથી મળેલાં પદે પદોનો સંત્રહુ પણુ આ વિભાગમાં આષદવામાં 
આવ્યો છે. 





પરિશિષ્ટ ૨ જું. પાકક 


પદ ૩ જું-રાગ માલવ? 
આવો રે સખી, ચાલોની હુરિ જેવા. ટેક. 
આવતડા ગ્રોવાળાની સંગે, મોર પીછ શીર સુગટ બિરાજે; 
મોહક સુરલી હરિને હાથે, ગોપી નીસરી નરહુરિને નવા. આવે।૦ ૧ 
શામા તે શેળે શણુગાર સજીને; તોરણે તોરણું ઉભી રહીને; 


નિરખે નેણા 'ભ્ીય લરાવા. આવૅ૦ ૨ 
કંચન થાળ ભરી સંગ મોતી, ઘેર ઘેરથી ગોપી આવી ગાતી; 
સુંદરવર વિઠ્ઠુલાને વધાવા. આવે૦ ૩ 


મંડળી મધ્ચે મલપતા રે આવે, સુંદર શામળિયો ગોપાળ; 
ભલે મલ્યો મેહેતા નરસૈંયાનેો સ્વામી, ઉતાર્યા ભોમીના ભારા. આવે।૦ ૪ 
પદ ૪ થું-રાગ દેશાખ* 
ભાણેજ ભૂદરા ર, મામાજીને મળવાને આવ્યા; 
પૂવ જન્મની પ્રોત સંભારી, માસી પૂત્તનાને ધાવ્યા. ભાણુજ૦ ૧ 
કંસ કાહાન બેઉ મેડીએ ચઢી આ, ને સાંઇડુ દીધું ગાહું; 
સાંઈડુ દેતા મામાજી'લડથડીઆ, હેતે હૈડું થયું ટાહું. ભાણેજ૦ ૨ 
મામાને સુક્તિપદ આપ્યું, મામીને લાભ દીધી; 
ચુડલાની ચિંતા ઉતારી, પછે હાથ હળવો કીધો. ભાણેજ૦ ૩ 
જુડો તે દુષ્ણુ શામળિયો, જેણે મામીના પૂરાં કેડ; 
રડો તે નરસૈંયાચા સ્વામી, ભવનાં ખંધન છોડ, ભ 
પદ પ સું-રાગ રામગરી.* 
તું કોણુ માણુસા ૨, ગોવાલીડા, તું કેોણુ માણુસા ૨, કન 
તું ઉભલો દેવા દે છે આણુ રે, મોરે મસ્ત્તક મહિની માણુ રે. 
મારો દોહેલડો ભરથાર ૨, હાંરે ફન કંસનો વહેવાર રે. 
અનેક વાર્‌ આવ્યા ગયા ત્યારે, કર ફેણેુ નવ લીધે; 
આજકાલનો તું ગાચો ચારતો, દાણી કેણે કીધો. ગોન ૨ 
કુંસરાય [તેં] શ્રવણું ન સુણ્યો, તેહુતણી અચો દાસ; 
ડુધદહીનું દાણુ ન આપું, ના, પાઉં ટખકુ# છાસ. ગે.૦ ૩ 


* શંમારમાળાતું પટ્ટ ૯૫ મું ન્ઢવો. 1 નાની લોટી. 
૩૭ 


«/ 


ાળ# 


ણેજ૦ ૪ 


ન્ન 
છુઝનાઇ 


૦૧ 


પ૭૮ નરસિહ મેહેતા ફત 


જે જાતની સંગત કરીએ, તે સરીખડા થઈએ; 
નરસૈંયાચા સ્વામીની સંગે રમતાં, નિશ્ચે વેકુઠુ જઇએ. ગો૦ ૪ 

પદ $ દું-રાગ રામમી. 

તે હું માણુસા રે, આહિરડી, તે હું માણુસા રે. ટેક. 

નરને ઉતારું તાંહાં નાદ ૨, (હાંરે) હું તો ભક્તજન આધાર રે; 

(હાંરે) હું તો સેવકજન પ્રતિપાળ રે, (હાંરે) તારા કંસતણિ છું કાળ રે. આહિ૦ ૧ 

પદ્મનાભ પાતાળે પેસી, નાગ મેં નાથ્યો કાળી; 

સસુદ્ર મથી મેં શંખ વજડ્યો, ચારે વેદ તે હું લાવ્યો વાળી રે. આહિ૦ ૨ 

એક કરે ગોવરધન તોલ્યો, ખીજે વાચો! વંશ; 

અસુર સંહાર્મા મેં દેત વિડારયા, જઈને પૂછની તારો કંસ ર. આહિ૦ ૩ 

અસે! રે આહિરડાં કાંઈ નવ જાણું, તું છે અતરજમી; 

ચૌદ્દજ્ુવનનો નાથ કહાવે, સેહેતા નરસૈંયાચો સ્વામી રે. આહિ૦ ૪ 
પદ ૭ સું-રાગ સાસેરી. 

ગોપીયાં મુણુ મિસે આવે; 

જુએ તે! કાહાન ઊખળે ખાંધ્યો, ચતુર ચોહાદશ ભાળે ર. ગોપી૦ ૧ 

મ્મેક હુસે સુખ અંખર રીધી, ગોપી ચોહાદશથી આવે ર; 

એ તો ન હોય રે અમારા મંદિરિચે, જે કરતો મન ભાવે રે. ગોપી૦ ૨ 

ખક કહે છોડાવું ૨ હવડાં, કહ્યું હુમારું માને રે; 

વગર કહે જશોદાજીને મંદિર, માખણુ ખાધું શાને ૨, ગોપી૦ ૩ 

અક કણે તમો શાને ઠ્હો છે, એ ખંધાણેા કેડે ૨; 

નરસૈંયાચો સ્વાસી, ચતુર શિરોમણિ, ભવનાં બંધન છોડે રે, ગોપી ૪ 
પદ ૮ સું-રાગ સામેરી? 

આજ અસે જશેોદાજીની “પાસેથી, વિનય કરીને છોડાવ્યો રે; 

તું તો તાહારા ગુણુ નહિ મેલે, પુંઠે પળતો આવ્યો રે, આજ૦ ૧ 

કાહાન ડહે જુને તાહારા ઘરનું, દધીમાખણુ નીત ભાવે રે; 

જે જે વનાં* કહું તે કરું, ને પેટ ભરી ખવડાવે રે, આજ૦ ૨ 

ધનઃ ગોપી પન વૃંદ્વાવન, પુણ્ય ભલેરું પાસી રે; 

નરસૈયાચો સ્વામી, ચતુર શિરોહ્મણી, ભક્તવત્સળ નિજ નામી રે. આજ૦ ૩ 

* ફામકાજ, 





પરિશિષ્ટ ૨ જું. પ૭ 


પદ હ સું-રાગ સાસચેરી* 
શામળિયા પાતળિયા વાહાલા, ચોર કહે કાં લેક ૨; 
આપણે ઘેર વાણુ* કશૈી। નહિ, પરઘેર જાવું 'ફોક ૨, શામ૦ ૧ 
નવ લખ ધેૈતુ $ુઝે ઘેર આપણે, કુવર કૅશે। નહિ વાંક] ૨; 
આટલા દાહુડા માખણુને કાજે, તાહારી રાવે લાવેરાંકરે. શામ૦ ૨ 
આંહા તો ચૌરન્વેરે] પોટું, કુવર કશી નહિ ભૂખરે; 
કાં ગોકુળમાં વાંક કઢાવે, લેઉં નાધડીઆનું* દુઃખ રે. શામ૦ ૩ 
જાંહાં જોઉ તાંહાં દ્રષ્ટે ભરાવું, સુરીનર પૃરે શાખરે; 
મણિ માણેક સુક્તાફળ હીરા, નરસૈયાના” નાથ રે, શામ૦ ૪ 
પદ ૨૩૦ સું-રાગ માળવ* 
રહે રહે જાદવ રીત નથી કાંઈ, નવી ચાળી ન કીજે ર; 
જેમ જેમ કહેશે તેમ તેમ કરશું, મહીનું દાણુ ન દીજે ર. ૧ 
પ્રાણે પ્રીત ન હોયે પીતાંખરા, જાદવ જન કેઈ પૃછી નેએ રે; 
ગોકુલ વડવડેરાંડે ટુઆં,| મહીનું દાણુ ન લે કોએ ર. ૨ 
તેં તો અમશું એ.પેર માંડી, આવતા જાતાં વારાં૧ રે; 
નરસૈયાચા સ્વામી ભલે મળીએ, ભવ પેલે ઉતારાં ર. ૩ 
પદ ૧૨ સુ-રાગ પ્રભાત. 
જુવાની જશોદા કહાનાએ ગોળો ર૨ ફાડી; 
તમને કહીયે તો કહા છે, ગોવાળણ્‌ી ઝુડી. જુવેો૦ ૧ 
વાછરું છોડીને મેલ્યાં, કીધું છે જાન; 
માખણુ ચોરીને ખાધું છે, એ શામળીવાન. જુવેો૦ ૨ 
આવે તો દેખાડું મુષ્સુ કીધાં જે કામ; 
બાળક થઇને ખોળે ખેઠો, શું જુએ જ્ઞુંદરશ્યામ. જુવો? ૩ 
ખાઇર્‌ે ખાળીડો મારે, કાંધ્એ ન જાણે; 
ભણું નરસૈયો લીલા, વેદ વિખાણે. જુવો૦ ૪ 
પદ ૧૨ સું-રાગ શ્રીરાગ. થાળ* 
કહાનજી હળવે હુળવે જમો; 
પછે રમવાને વન જાજે, ક્ષણુ એક હવેલંબ ખસે!.* કહઠાનજીટ ૧ 
“કમી-એણું 1 ખામી. ડં પેઠે. $ આટલાં મોટા. || થયાં. 1 ફેર! વેળાએ. 


ઝન 





૫૮૦ નરાસહુ મેહેતા જુત 


ખોળે બેસાડું જમાડું વાહુલા, વાત કર્હું એક સારી; 
એટલું કહ્યું કીજેરે મારું હું તું જ પર જઉં વારી. કહાનજીબ ૨ 
દુધભાત મેં આણી રાખ્યું, લાડકેડા તુજ કાજે; 
નરસૈંયાચા સ્વામિની જનની, સુખ વિલસે નંદરાજે. કહાંનજી7 ૩ 
પદ્ટ ૨૩ સું-રાગ શ્રીરાગ* થાળ. 
વહાલા તુંને જમવા તેડે જનની; 
આવે રે શામળિયા આવો, પૃછું વાત મનની. વાહલા૦ ૧ 
તું કારણુ સામગ્રી ્ડીધી, સઘળી શિતળ થાય; 
વિલંખ કરો! કેમ રુંડો વાહુલા, જમવાતણ્‌। રસ જાય. વાહુલા૦ ૨ 
બળભદટ્ર બેઠો જમવાનૅ ૨, તુંથી વહેલો જમરે; 
તુંને સુક્ટી ગોવાળિયા માંહે, એકલડો જઈ રમશે. વાહુલા”બ ૩ 
જનની કેરાં વચન સુણીને, કૃષ્ણુ ઉછંગે લાગો;* 
નરસૈેંયાચા સ્વામી ભલે મળીચે।, જે નેઈએ તે માંગો.] વાહુણા૦ ૪ 
પદ ૧૪ સુ. 
મારા સહિડાનાં દવાણુ માંગે રે ગોવાલીડા, તું કોણું માણુસા રે. ગોવાલીડા૦ ૧ 
ધણી વાર આવ્યા આણી વાટે, કર કેણે ન લીધા; 
દહિદુધતું દાણુ નહિ આપું, નહિ આપું ટબકુ છાશ પીધા રે. ગોવાલીડા૦ ૨ 
મોટપ મનમાં આણે ઘણેરી, જાણે છે અખળા બાળો; 
કંસ ડને તુંને લધને જાશું, રાખું છું હું તુજને વારી રે. ગોવાલીડા૦ ૩ 
અમો રે આહિરડાં માણુસાં, મરમ ન જાણીએ કૉંધ; 
એકવાર એકાંતે મળશું, હસી હસી દેશું સાંઈ ૨. ગોવાલીડા૦ ૪ 
જે જાતની સંગત કરીએ, તેહ સરીખડાં થઇએ; 
નરરસૈયાચા સ્વાસી સંગે રમતાં, નિશ્ચે વેઠુઠે જઈએ રે, ગોવાલીડા૦ પ 
પદ ૬૧૫ સું-રાગ સામેરો. 
નેરે ખાઈ ગોવાલ્ીડામાં કર્મળડો] જમે રે; 
(જગત ડરે તે ત્યાં આહિરડામાં રમે રે જેટ ૧ 


_ ક ળે જઈ બેડો. *્લાગોનું ભકરૂપ# લમા છે. * પા. “ હવે નણે તે માંગો.” 
નં દહોભાત. 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. 


ખછ્ધા મનમાં ઈમ વિચારે, આપણુ સીન રૂપ લીજે ૨; 
જુના જળ જઇ લેશે ચતુરણ્ુજ, માહાપ્રસાદ પાસી શીજે* રે. 
અંતરજામીએમ્તત્ક્ષણુ જાણ્યું, ત્રષિ] મીન થેને આવ્યા રે; 
નરસેંયાચા સ્વામી ચતુર શિરોમણી, કાંબલીએ કર લુવરાવ્યા રે. 


પદ ૧૨ સું. 
ગોપવંદા ગાવડી મારી, કાલે કયા વન.ચરાવી. 
શામળારે મારી સ્ાસુડી તેડે, આવજે મારે ઘેર; 
માખણુ ચોરી પય પાન ક્રીધાં, તેની હુવે ૨0 પેર, 
સવા ઘડો મારી ગાવડી દુજે, એણું નહિ એક ટાંક; 
રખેવાળી તને રજ નહિં આપું, કાંઈ છે તારે વાંક. 
ગોાવાળામાં રમતો હીંડે, તાહારું શું કંઈ નાય; 
શાજ્ને કાજે શામળા રે, મારે હેડે ચઢાવી હાય. 
એ વલેણું તારા હાથમાં આપું, સુકી ભરીને માવ; 
ગળ્યું મોટું કાહાન કરાવું, ભુધર રાખજે ભાવ. 
સારું સારું વનડું '“તેઈને, શામળા ચારજે ગાય; 
નરસૈયાના સ્વામી વિના, મારો જન્મારો ફેમ જાય. 


પદ ૬૭ સું. 
ગોકુળમાં રે ગોવિંદજી, રમે ગોવાળાની સાથ; 


પત્ય્‌ 


ગોાવદા૦ ૪ 


ગોવદા૦ પ 


સાખણુ ખાવાને આવે માવજી, ઘાલે મટુકી માંહે હાથ. ગોજુળ૦ ૧ 


સુના મંદિરમાંહેરે શામજી, ધડ લઈ પેસે છે ધાઈ; 


ઉંચુ જેયું મારે વાલમે, માડ કેરા માટસું સાઈ ગોગુળ૦ 


મહીમાં તે મારી વાંસલી, પડી મર્હ? કેરી ધાર; 
વેગે પીચે ૨ મારો વાલમે, થઈ રહ્યો હૉંહાકાર. 
માંમાં માંડે છે તાસલા, જેઈ રહી છે ખ્ોજની નાર; 
સુના દીસે છે પરસાળીઆ, હુરિના ચળવળ્યા છે હાથ. 
કાનુડે નારીને ભોળવી, તોડ્યો કંઠંડા જેર હુર; 


રૈ 


ગોમુળી૦ 


૨ 


૩ 


૪ 


મોતી વેરાયાં મારા ચોકમાં, થૂઈમ્રહ્યો હાહાકાર? ગોઝુળ૦ પ 
ડડ ને ઝાઝા 











* પામોજું. 1 શ્રહ્માએ માછલાનું રૂપ લીધું. 
નૈ 


પત્ર 





નરસિંહ મેહતા ઘૃત 


નારી લાગીરે સાતી વીણુવા, કાત્તુડે મારી છે દોટ; 
આધે જઈને ઝુટે કાખલી, થઈ રહ્યો રંગનો રોળ. ગોકુળ૦ 
પરાકેમ પુરુષોત્તમતણાં, સુખે કહ્યાં નવ જાય; 


નર્સેંયાચા સ્વામી શામળા, અંગે ઉલટ ન માય. ગોરુળી૦ છ 


પદ ૨૮ સે? 
મોકલે જરૈેાદાજી કુવર તમારો, અમ ઘેર મહિડા વલેવવા રે 
તમારા કાનજીને ઘુમતાં રે આવડે, તેડવાને મસે આવી હૂંય રે 
સાત સસુદ્રની [પોળી રે કીધી, મેરુ કીધો રવેચે 
વાસક નાગનાં નેતરાં રૈ કીધાં, ચાંદા સૂરજ બે સખેયા 
સાસુ અમારાં ગામ સધાર્યો, નણૂુંઠી નાર ધૂતારી રૈ 
તે માટે ખાઇ કુવર તમારાને, તેડવા માટે વાટે હું તો આવી રે 
શ્મેક પાસ ઢાનજી કાળો રે ઘૃમે, બીજી પાસે રાધીકા ગોરી રે 
ખળકે છે કંકલ્ી લળકે છે વેલીઆ, લટકે તે નેતરાની દોરી રે 
કાનજી ૨ કાનજી સૌ કોઈ કહે છે, અમો ગોવાળીઓ કહીશું રે 


૧૭ 


27 2/ 2/ ૨/ 


# /, 67 ,૯/ ,«/ 


ખા 


જ 
શાક્ષિકા રાધિકા સૌ કોઈ કહે છે, અમો ગોવાળણી કહીશું રે 
હેળીવે હુળવે ઘૃમો રે કાનજી, નંદાશે મારી ગોળી 
ગાળી નંદારે ને મહી હઢોળાશે, મારે તે મંદિર ખાવા 
મહીડાં વલોવતાં માખણુ પ્રગટયું, મોહનને હું આલીશા 
આવને રે માધવ ખેતર મારે) ખાચકો આપીશ બોરાં 
આપણે ખન્ને બોરાં રે ખાઈશું, છેયા તે ચારશે હોરાં 
નરસૈયાના, સ્વામી સંગે રમતાં, ઉલટ અંગ ન માયા 
પદ ૧૯ સુ. 

લગાર્રેક નંદના છોરા, આવની મારી ગાવડી દોવા. ટેક. 
આવડી મારી તુજને હેરી,** તુજને દોહવા દે; 


ખક ૧૭૩ ૧૭ 


"૭ 


757 ,૯# ૮/7 ,«/# ,૬ ,૯ 
2/ 2/ 2/ ૨/ ૩/ 3? 27 3/ 2/ 3! 27 ૨7 


દ 


મહિનો ટકે જે નેઇએ તે, પેહેલો હાથમાં લે. લગારેક૦ ૧ 


આવડું ડહેવું ન પડે, પોતાનાં જાણી જેઈ; ' 


લઉ બામાનરન કતાર પેકર-૧૦૧૦૦૦૦૦૯૦૦૦૦૦૫૦૦૦૦૦૦૪૦૦૫નમફયલામવાણતપશનામાહ# 





%* ઠીછી ટીછીને નેવું અથવા હળી «ડું. 


ઝમમાં મારે સહું સગું છે, ત્રુજ સરખું નહિ કોઈ લગારેક૦ ૨ 


૦-૦ પ૦ાાન-તનનજ,. જ. 


ન્ન 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. ૫૮૩ 


ઘેર મારાં છોકરાં સાથે, તુજને ખાવાનું આલું; 
મોહુન માળા જે ગમે તો, કાનજી ગળે ઘાછું. લગારેક૦ ૩ 
આવડી વર શું કરે વંસમી, વસવું ગોકુળગામ; 
આજ મારે એટલું પડ્યું, તુજ સરીખડું કામ. લગારેકક ૪ 
મનમાં છે તે મનડું જાણુ, મૉંહે કહ્યો શું થાયા 
નરસૈંયાના સ્વ્મ્વે વિના, રખે વાહાણુલડું વાય. લગારેક૦ પ 
પદ ૨૦૨૦ સું. 
ખ્ીજવાસી કનેયાલાલ, મોહુન જાવા રે. ટેક. 
ગોાઝુળાથી આવી ગોવાળણી, મથુરાંથી અર્રકયો કાહાન; 
મારગમાં ઝગડો સચ્યો, કાહના માગે દધીનાં ટાણું. મોહુંન, ૧ 
ક્રોૌણુ રાયનો તું બેટડો, શું છે તારૂં નામ; 
નદરાયના હું બેટડો, કાહુનજી મારં નામ. સોહન. ૨ 
કોલુ રાયની તું બેટડો, શું છે તારે નામ; 
ભ્રખુભાનની હું બેટડી, પ્યારી રાધા મારું નામ. સોહુન. ૩ 
ઉત્તરથી આવી. ખાદલી, વરસી જસુના તીર; 
કાનજીનો ભીંજે 'કામલે, રાણી રાધાનાં ભીંજે ચીર જોહન. ૪ 
આજ લગી દાણુ આપ્યાં નથી રે, રીત નવી નવ હોય; 
જેર જુલમ કરીએ નહિ કાહના, ગોરસ સાજં શું જેય, મોહુન. પ૫ 
મોર સુગટ શીરપર ધર્યો, સુખ મોરલી ઘનધેર; 
કાનજી મનાવે કામની ૨, કંઈ શસ ર૨મવાનાં ક્રેડડ સોહન. ૬ 
ગાય શિખે ને સાંભળે રે, તેનો થાચે વેકુઠેવાસ; 
કરૃજોડીને વિનવે સદા, ગુણુ ગાય નરસૈંચો છાસ. સોહુન. ૭ 
પદ ૨૨ સું-રાગ ઢેશાખઃ# 
ક્રાનજી મારગ રોક મા રે, અસો॥ જાણી તારી પેર; 
તું કહ્યું અમારું કરે રે, અમે! જાઉં અમારે ઘેર. કાત૦ ૧ 
વાટે જાતાં ચુંબન કરતાં, દેખે સર્વે લેકક. 
સાચા માટે સહુએ માને, કોણુ કરે તે ફેક. કાનમ ૨ 
લોકલાજ તેં ફેમ છાંડી, જુજ સરખા નન થવાય; 
નરસેયાચો સ્વામી ભલે મળીએ, કાનજી સુંદરી સાય. કાન૦ ૩ 


૫૮૪ નર્રાસહ મેહેતા જૃત 


પદ્ટ ૨૨ સં-રાગ પ્રભાત* 


પરમાનંદ વરોળતી* રામા, ગોળી તે ધમધમ વાજે ર; પરમા૦ 
નવલખ ધેન પયચા1 રવેઆ, મેધતણી પેરે ગાજે રૈ. પરમા૦ 


વેણું વાઇને મોહ પમાડી, વ્યાકુળ થઇને ઘેોળે રે. 


પરમા૦ 


વેણીનાં ઝુસુમ લટકતાં દીસે, જાણે મણીધર ડોળે રે. પરમા૦ 
આઘંતા મૃષ્ણુ દેખી કરી, મહી વરોળાત્ી આથી છાંડી ૨. પરમા૦ 


નરસેંયાચો સ્વામી જાણી અંતર, કામનીસું કેળ માંડી રે 


પદ ૨૩ સું* 
મહિ ઢળશે મહિ હૅળશે, કાહાન કોઈ માથાની મળશે. 
નથી રુધ સાકેર ને સેવા, ખાટી છાશ શું આવ્યે લેવા. 
માલ જેને જાવા દીજીએ, શાને માટે મટુકી મારી લીજીએમે. 
ક્રાહાનો છેલછખીલે દીસે, છાશ "ખાટી શાને પીશે. 


* પરમા૦ 


ટેક. 

મહિ. ૧ 
મઢિ૦ ર્‌ 
મહિ૦ ૩ 


મેહતા નરસૈંયાના સ્વામી મળિયા, હુવે સખણા રેહુ શામળિયા, મહિ૦ ૪ 


પદ ૨૪ સું, 
આવ સથલુણુ શામળા રે, તારે વારણે જવું ૨; 
સોના સપાની મહિ મટુકી, રૂપાની ઉંઢણુ ર; 
વૃન્દાવનની કુજગલનમે, મહિડાં વેચણુ રે. 
મહિ મટુકી શીરપર લીધી, ચાલી વનની વાટે રે; 
ઉંઘ વેચી ઉન્તગરો લીધે, મોહુનડાને માટે રે. 
લટકે હીંડું મટકે હોંડું, સુગટપેં જઉ વારી ૨; 
મદમાતું જેબન મારં આપોપું સમારી રે. 
હું છું ગોકુળની ગોપી, મહિડાં વેચણુ વાળી રે. 


ભલે મળ્યો નરસૈંયાના સ્વામી, સોહુ મમતા સો ટાળીરૈ. 


પદ ૨૫ સ? 
આજ હું એકલડી, અગાશીએ બેઠી; 
અર્‌ીસે આભ્રણુ જોતી, કહાનજીગમે દીઢી. 
નચનાં નચાવી સોરે સંદીરિચે ચઢીએ; 
નિલજ લૅપટ એવે? નંદના નાધડીએ, 


* તળોવજું. જ દુધના. 4 પા. “આનંદ તવ હું પમી રે.” 


આવ૦ 

આવ૦ ૧ 
અવત ૨ 
આવવ ૩ 


; આવ૦ ૪ 


જૈ 


૨ 


૧૪ 4 06 (1/9 ,૬ /-૦ 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. પટપ 


રહાજી રહાજી કરતાં રાઢ જ કીધી; 
નરસૈંયાચે સ્વામીએ ઉરપેં ધરી લીધી. ૩ 
પદ ૨૬ સુ-રાગ કેદારે* 
ઇંદુ ઉતાવળે, કયાં થયો! આકળે, આજની રાત કર પ્રાતઃ મોડુ; 
હેજ* જાણી પીઉ, સેજ આવે મોરી, એ કહું છું આજે ચાલ થોડું. 
નિરમળી જ્યોત તું, પ્રગટ કર દીવડા, દીન જાણી દયા નાથે ડીધી; 
આજની રજી ધન, સફળ અવતારમાં, ખાથ ભર્‌ નાથે ઉરમાંહે લીધી. 
કુરકુટા1 તું રખે, શખ્ટ સુખ ઓરે, અંગ એઇ્જછવમાં રંગ વાધ્ચેો; 
પેરપેરે પીઉજીને, વશ કરી રાખવા, નવનવી ભાતને! રંગ સાદેથે.' 
અંગ લચક થયું, રંગ રમિયાં બહુ, મસ્ત થઈ પ્રેમરસસિધુ ચાખ્યો; 
નરસૈંયાચા સ્વામિની, પ્રતીત માની નહિ, અંક ભરી નાથ ઉરમાંહે રાખ્યો. 
પદ ૨૭ સું. 
એઉવજી વાઢાલા કયારે આવશે, મારાં સુખડાં ગયાં તે કાંથાં[ લાવીએજી; 
ઘરમાં ધસું ને આવું આંગણે, ચઢીને જઉં છું માળીએજી. એધન૦ 
અન્નની બાધા તે લીધી આકરી, અમે નયણે તે આંસું ઢાળીએજી;* 
જે રે દાહુડાના ગયા નાથ, અસે દિન દિન દેહુડી ગાળીએજી. એન 
ગોકુળ સેલીને મથુરા ગયા કૃષ્ણ, વશ જીધા તે મુખજા કાળીએજી; 
મેહેતા નરસૈંયાના સ્વામી શામળા, તમ મળે ભવબંધન ટાળીએજી.( એ।ધ૦ 
પદ ૨૮ સું-રાગ આશાવરી, 
સેજેથી ઉઠતી શ્યામા, શ્રીશ અંબોડો વાળે રે; , 
વદન સુધાકર વાહી ગચે!, ઉદીયો દીનકર ઉજવાળે રે, સેન્ે૦ 
આળસ સે(ડે અધઉજાગરી, અધપડીયશ્લી રખ રે; 
અધુર ડૅસ અતિ અદ્ભુત દીસે, ખેડીત તીલકચી રેખ ર. સેજે૦ 
લડસડતી અંખર શીર એહે, કંચુક્ઠી કસ ન સંભાળે રે; 
ખાહુલતા કર્‌ વાળીને ઉભી, રતીસુખ રહિ રહિ વિચારે રે. સેજે૦ 
જાવા ને રેડે નાથ એ વલવલે, અગત વઅન સુખ ખોલે ૨; 
“ભણે નરસંચેોપ નરહારે નીત નવા, ર્નાહુ એ સુખ કો તોલે ૨. સેજેન 


અનમ નતારનપાડ સવાલના સાકર અન. :જ૦-ન૦૪પન-૭સાજાજળઇનસજવા,નજડ સજામઇન્ડ 6.:મરન-૯- ૦-૦૦ તળ. ----૦૦-૦૪૫૦ન૦ાસજન ભરમાર, તકવાતર#,પન/૦-૦/ન૩ ન-ઝ૪-સ૦૫નનામાજકનતતશનક” 





* હેત્‌-પ્રેષ 1 કુકડા. ડ ક્યાં થટી. $ પા. “તમે મેલોની મનના આમળાજી.” 


૧ 


ર્‌ 


૩ 


૪ 


૫૮૬ નર્રાસહ સેહેતા કુત 


પદ ૨૯ સું-રાગ ર્‌ામગ્રી. 
મારા વાહાલાજીસું, આવું રડું ખાજે છે; 
હુરખતી રાણી હું રમઝમ નાચું, પાયલે તે નેપૂર તાજે છે. મારા૦ ૧ 
સેંથે લી નાકે વેસર, લીલવટ તીલક ખીરાજે છે; 
હાથે ચુડી બોહડો ચઢાવું, ગોક્ણે ધુંધરી ગાજે છે. મારા૦ ૨ 
આ જેખનમાં એ વર સડો, અવર દીઠે* મન ભાજે છે; 
નર્સંયાચા"સ્વામી સંગે રમતાં, જે બોલું તે છાજે છે. મારા૦ ૩ 
પદ ૩૦ સેં, 
રાતલડી નહિ પોૉંહાચે રે, રસિયા આનંદ આવ્યે! ૨; 
[પયુને પ્રેમ ઘણોારે સજની, મન્મથ મોહુ ઉપજાવ્યો રે. રાત૦ ૧ 
માઝમ રાતેને હું પિયુ સાથે, કંઠે વિલાઇને સુતી રે; 
પિયુને। કર કુચ ઉપર મેલી, એણીપેરે નીશા નિર્ગમતીરે. રાત૦ ૨ 
ક્યું ન માને જાદવરાચો, નીશદિન દેહડી પીડે ૨; 
નરસૈયાચા સ્વામી ભલે મળીએ, પ્રીતને ખાંધ્યો હીંડે ર. રાત૦ ૩ 
પદ ૩ સું. 
શામળિયા નાકૅફળી લાવ સોતી;* 
હરિને નામે હીરા જડાવું, માંહે મધુસૂટત1 સોતી ૨. શામ૦ ૧ 
મારે પિયુડે માનીતી હતી, તુજને ઘડાવીશ છાની; 
આજ લગી હું બોલી નહે રે જાહાં લગી હુતી નાની. શામ૦ ૨ 
સહને નાકે સેણે નાકફળીજ, મારે નાકે કાં વાલી; 
સહિયર સમાણીમાં રંગભેર રમતાં, તેણે સુને મહેણું મારી. શૌમ૦ ૩ 
રાતે દાંતે રાધા : રાણી, નાકફળી જડીયાણી; 
નરસૈયાચા સ્વામી ભલે મળીચો, જુગમાં કીધી જાણી. શામ૦ ૪ 
પદ ૩૨ સું-રાગ દેશાખ# 
રુઠૅેડા નાથતે મનાવો મારી સજની, માનીશ તેને. પાડ; 
ખૂર્વજન્મની પ્રીત, સંભારી, વહેલાં લડાવું લાડ. રુઠંડા. 


* સોહતી-સુંટર. 31 સધુ નાનક દેત્યને કૃષ્ણે માર્યો હતે! તેથી મણુસૂદત કહેવાય છે. 
જેમ પહેલા પાદમાં હરિ નામતા હિરા કહ્યા છે, તેમ આમાં મધુસૂદનના નામું મોતી કહ્યું છે. 








પારોશિષ્ટ ૨ જું. ૫૮૪ 


શેરીએ મળે પણુ સાસું ન જુવે, મેં તાંહાં કાંઈ ન કહેવાય; 
પ્રેમે કરી પાલવ ઝાલું, વાહુલો ખાંહાડી મોડી જાય. રુઠૅડા. ૨ 
કો કામણુ કહે કો કૌતક કહુ, જેમ મારો પીયુ વશ થાય; 
કામણુ સાટું જીભલડી, જેણું જપીએ જાદવરાય. રુઠૅડા. ૩ 
રીસડો શો! એટલાને કાજે, પીયુ મેહેંલાવી લાજ; 
નરસેંયાચો સ્વાર્મી ા મળીએ, તો ગાોપીએ લેોપી લાજ. રુઠૅડા. ૪ 
દ ૩૩ સું-રાગ દેશાખ* * 
તેવતેવડાં' રે ન મારે સેલ્યાં વિસારી; 
જે માયા અસ ઉપર ધરતા, તે કેમ ઉંતારી. તેવન ૧ 
તેદિન શેં ન સંભારો મારા વાહુલા, ગોકુળ માર્ગે રમતા; 
આંખ પાંખને નેહુ ધરતા, એકી થાળે જમતા. તેવ૦ ૨ 
નો તપ કરતા ચુકયા મારા વાઢુલા,તો તમને શું કહીયે; 
*રીનાનાથ દયાળ દામોદર, જેમ રાગો તેમ રહીએ. તેવ૦ ૩ 
હાસ્યવિનોદ રાધામાધવને,, કમળાવર બોહુ કામી; 
ચરણુ તમારે સખે મેહેતા નરસયાનેો સ્વામી. તેવ૦ ૪ 
પદ ૩૪ સુ-રાગ દેશાખ* 
રીસાવ્યા રહીએ નહિ, વાહુલાસું ઘેલો; 
નંદાનંદન લાલસું, શાને કોજે સુંદરી. રીસા૦ ૧ 
મનમથ વેધી માનુની, કેવડાનેો કાંટો; 
આણે સસ કેમ ચાલશે, વાહાલાજીસું આંટો. ર્‌ીસા૦ ૨ 
માન વચન તું માનુની, સુણુ પકજવદની; 
'કેલીનિધાન તું કામિની, મોહન સુખદયણી, રીસા૦ ૩ 
સુક મરજાદ્ટા શ્યામની, કાં ધરી રથી ગવ મન; 
ભણે નરસેચે ભામિની, તાંઢાં ભેટ્યા ભગવન. રીસા૦ ૪ 
પદ્દ ૩૫ સું-રાગ ધન્યાશ્રી, 
ઝાંઝર ઝમડયાં ને આંખ ઉઘાડી, 
ઝળડ્યું વદન શશીશું આષાઢી,* સુનીજનને જેમ, લાગી તાળી. ઝાંઝર૦ ૧ 


“સબા ક-૦૨૦૦૩-૦૦૦૩-ન્‍ન-. 





ક સવેોમાં ઢંકાયલેો ચંદ આષાબક સુદ ?પ૫શ*મે મ ઝળ8 તો. જભ રીકનવતુ વષે ગણાય છે, 
તેથીં સુખને તે” સાથે સરખાવેલું છે. 


૫૮૮ નરાસહુ મેહેતા જુત 


દિવ્ય ચક્ષુ સહુકો કેહ એહેને, સુંદરી વિના નહિ નિરખે કહેને. ઝાંઝર૦ ૨ 
ભણે નરસૈંયો એ સુખ નેઈ, હું તાંઠાં અવર ખીજું ન કોઈ. ઝાંઝર૦ ૩ 
પદ ૩૬ સુ-રાગ માર 
સુંદર શામળિયારે, ક 6 જ ઉ 
ગોકુલથી ગોવાળણી આવી, મથુરાથી આવ્યો કાઢીન; સુંદર. 
મારગડે ઝઘડો મચ્ચે1 ર, કેણુ છોડાવે ગૌદપન. સુંદર. 
ભ્રખુભાનની તે બેટડીરે, શધા નવરંગી નાર; સુંદર. 
તારે એલઢણે . કાંખળી રે, મારે ઓઢણું ચીર. સુંદર, 
ઝરમર ઝરમર સેવલા વરશે, આંગણુ મચ્યો કીચ. સુંદર. 
ભલે મલ્યો! મહેતા નરસૈયાના સ્વામી, ઉતર્યા ભવપાર. સુંદર. 
પદ ૩૭ સું. 
નંદના તે લાલ ગોવાળીઆ, મને શાતે રોકો છો વાટમાં; 
મને શણુગાર શેળે શોભતા, હું તો જતી હુતી મારા ઠાઠમાં. નંદના. ૧ 
માથે મટુકી મહીતણી, તે તે! ખેંચતાં ખેચતાં કુટશે ૨; 
કાહાના વળગા ઝુમી શાને કરે, મારો હાર હૈયા કેરા તુટશે રે. નંદના. ૨ 
મારે હાથે હરિ રસ ચુડલે, ઉપર રંગ ચઢયો મજીઠંડો ૨; 
કાહાના ટ્વાણુ ઠૅગીને લીજીએ, સંસાર થકો કંઈ અરીઠૅડો ર. નંદના. ૩ 
વાટે જતાં આળ ન કીજીએ, પેલા દુરીજન દેખે તેથી ખીજીએરે; 
સેહેતા નરસૈંયાના સ્વામી શામળા, હવે પ્રેમથી હુરિર્સ પીજીએરે. નંદના. ૪ 
પદ ૩3૮ સું-રાગ સામેરી. 
તમ સાથે તો આવું માહારા વાહાલા, કહ્યું મારું કરશે ૨; 
તમો આગળથા અસા પાછળથા; નાચંતા નીસરશેો ૨. ત૦ ૧ 
રમઝમ ર્મઝમ નેપૂર વાજે, ઘુંઘરડી ધમકાવો રે; 
તાલ પખાજ વેણુ વંશ વજાડી, નાચંતા તમે આવે ર. ત૦ ૨ 
સોળ સહુસ્ત ટોળે મળી ગોપી, લક્ષ્મીવર આગળ કીધે ૨; 
નરચૈયાચેો સ્વામી ભળે મળીઓ, કાજ આપણો સીધો ર. ત૦ ૩ 
યપ ડહ સું-રાગ આશાવરી* 
આ નરે હુરિ જેવા સરખે,' રંગરાતો “સે મદમાતેો રે; 
રજની રાસ રમી વૃન્દાવન, આવે વાંસલડી વા'તો રે, આ૦ ૧ 


"૪ ૮ ૦4 (૮0 ,ઇ /-0 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. ૫૮૯ 


છોગાળા ને છેલછબીલો, નાચંતો ગૃહુ આવે રે; 
ત્રિજ વિનતાનાં જુથ મળીને, મોતીડે વધાવે રે, આ૦ ર૨ 
મસ્તક સુગટ્‌ જડાવ સનેહુર, કુંડળ ઝળકે કાને ૨; 
અણિયાળાં લોચન, ચોલ રાતડા, સોહીયે શામળાને ર, આ૦ ૩ 
હુરખ્યા સ્ુરનર દેવ સુનીશ્વર, પુષ્પવૃષ્ટિ ર્ત્યા થાચે *૨; 
રાધામાધવ નેડી' #નેઇને, નરસૈયો બળિ જાચે રે. આ૦ ૪ 
પદ ૪૦ સું-૨ગ સાસેરી,* 
ઘણે ઘણે દાઢાડે ઘેર પધારીઆ, તો! હુવે મન ઠરી [યું હેડ ૨; 
સુઘડ નાહાલિયાનો સંગમ પામી, દોહેલડાં કાંએ વે્ડે ૨, ઘણે૦ ૧ 
ગામ ગામ ઠામ ઠામ ન્નેવંતા, અવર ચિત્ત ન ખાંધે રે; 
લક્ષચારાશી જે(નનિ ભમતા, મનસા દેહી લાધે ર. ઘણે૦ ૨ 
મનને માન્યો ને ચિત્તને માહાલ્યો, અણુચિંતવી ફોડા કીધી રે; 
નરસયાચોા' સ્વામી ભલે મલિયો, હુદયાભિતર લીધી ૨. ઘણે૦ ૩ 
પદ ૪૬ સું-રાગ માળવ ગોડી. 
મ કરો! આળ દેશું ગાળ, કોહાને ક્નેયાલાલ આ કેની ચાલ; 
વણુ પ્રૉછે વણુ બોલ બોલાવે, ધાઈ ધાઈ ચુંબન દેરે ગાલ. મ કરો૦ ૧ 
કોહુનીક વહું ને કોહુનીક બેટી, જમુના પાણીની એ વાટ; 
ચાલે જઈને પૃછીએ નંદજશેાદ્ાને, કુવર નડે છે તે શામાટ. મ કરે।1૦ ૨ 
ગાવાળાની એ ચતુરાઈ, અહિં ખાય છે તહો લેણેુ હાથ; 
નરસયાચા સ્વામીને કેઈ ન દેખે, અમને દેખે સહિયર સાથ. મ કરો૦ ૩ 
પદ ૪૨ સુ-રાગ માળવ. 
આનન્દસાગર કેળ કરે, કાંઈ કાનુક્દો ગોવાળો ર; 
માતતુનિયાંચા ચિત્ત ચળાવે, સુંદર નેણુ વિશાળોા રે. આ૦ ૧ 
સુરતતણાં સુખ કહ્યાંન જાએ, ભાગ્વ વિના કોણુ પાસે રે; 
ગોવિંદતણુ ગુણુ પ્રેમે ગાતાં, સ્વગેતણાં સુખ ચિત્તન આવેરે. આ૦ ૨ 
જે જે ભાવે ચિતમાં સમરે, તાંહાં તેવા થઇ મળીયે ર; 
નરસૈયાચો સ્વામી ભક્તવત્સલ, હર બ્રહ્માદિક ન કળીન્નો રે. આ૦ ૩ 


ક તંગારમાળાતું ૩૬૧૭ ૫૬ નકુએ।. 1 નાહેલલિયાને-સ્વામીને, 


ડુ 
કે 


ન્ડ 
0 


“નનન 





પહ્૦ નરાસહુ સેહેતા કૃત 


પદ ૪૩ સું-૨ગ માળવ ગોડી. 
નાના રે સહિયર નાંધડલી, મોસું રોળા ન કીજે એવડલી; 
હું લાજું માહારા મનમાંહે, સુને હસે છે સખી તેવતેવડલી. ના ના રે. 
સુરીજન સુનીજન દેખતડાં, તુંને લાજ ન આવે વળગતડાં; 
અસે વહુઆરું કુળ વધુઆ, કાંઈ ન ગમે એવડાં અળાગતડાં. ના ના રે. 
રાહિ રેહેરે ઉરવર ઝઝુંમતા, ફુઃખાયુંરે ગાલે ચુંખન દેતડાં; 
નરસૈંયાચા સ્વામીએ સંગમ કીધો, મનના કામ ગમતડાં. ના ના રૈ. 
“પદ ૪૪ સું-રાગ પ્રભાત* 
વાતની વાતમાંરે માહારો વાહુલે રીસાણે; 
ભોલીરે ભર્વાડણુ કાંઈ કારણુ ન જણા. વા૦ ૧ 
વેણીરે સમારતાં સુને વારરૈે લાગી; 
તેણીરે વેળા હું તો અસુરી જાગી. વા૦ ૨ 
પુરુષ બ્રમર હોઈ, મનરે શા ધરીએ; 
આપણુ અખળા હુરિનેકાંઈ રુસણું મરીએ. વાન ૩ 
આલોક પરલોક સુખ તેને ચરણે લહીએ; 
નરસૈંયાચા સ્વામી કેરા દાસ્ર થઈ રહીએ. વા૦ ૪ 
પદ ૪૫ સેં. 
આજની રજનીનેો રંગ કહ્યો નવ જાચે; 
સાંભળો સખીરે ઉલટ અંગ ન માચે. ૧ 
સુરીનર આહ્યાદિક નવ લહે પાર; 
સાઝમ રાતે આવીને કાંઈ કીધો વિહાર. ૨ 
અસોરે અખળા કલિયો પૂરણુ કામી; 
મનના સનેોર્થ પૂરે નરસૈયાચો સ્વામી, ૩ 
પદ ૪૬ સું-રાગ સોરઠ? 
વાહુલા તાહુરું નામ શું, ડેહુને અસશું રે 
સુંદર રૂપ જેઈ જેઈ વાહુલા, તાહુરે પાવલીએ નમશુંરે, વાહુલા૦ ૧ 
કેણણુ ઉપાય કરી માહુશ। વાહુલા, તાષ્ડુરે મનમેં ગમશું ૨; 
નરતેયાચા સ્વામી વંદાવનમેં, તુંજ કેડે અમ ભમશું રે. * વાહેક્ષા૦ ૨ 


ઉં સર્વ શેદભાવ શુલી જઈ: % ઉલ્લાસ ઉત્પન થયે. 


"પરિશિણ ૨ જું. પહ 


પદ ૪૭ સું-રાગ સામેર્‌ી. 

આજ સખી આફૂણીએ, વાહુલાજીએ આઉિગન દીધું રે 
કામણુ મોહુનૃ કેરી કરી થાકો, તારૈ મારું નામ ન લીધું ર, આ૦ ૧ 
હું બલહારી મનમથ કેરો, જેણે ણે મારો વાહુલે વશ કીધેરે; 
હાવભાવ નયને ઉપજાવે, જવ ઉરવર સાથે લીધો ર, આ૦ ૨ 
સુરતતણ્‌। રસ સ્વૌશ્યિ। જણી, અણુતેડ્યો ઘેર આવે રુ 
નરસેંયાચો સ્વામી ભલે મળીયે, લીલા લાડ લડાવે ર. આન ૩ 

ર પદ ૪૮ મે 
કાંઇ કાંઇ રયણી એણી વાટડીએ, રતિ કેલી રમી સુરજની જાતડીએ રે; 
મારા વાહુલાજીસું બોલતાં ખાધું, સપન સાચુ સુને વિસારે લાધું ર. કાંઇ. 
પ્રીતતણી સુને પેરેજ લાધી, પીયુજીને પ્રેમરસ ભાવે રે; 


ઝુઝુમ કાજલ ટીલો ટખકી, નેઢહુ વિના નાથ ન આવે ર્‌. કાંધ. 
હાથ થકો હરિને' હુવે ન મેલું, રાખું હુદ્યા મોઝારી ૨; 
નરસયાચો સ્વામી ભલે મળીએ, હતો તે ભેદ નિવારી ર્‌.* કાંધ. 


પદ ૪૯ સું-રાગ પ્રભાતી 
જે જોરે ને જે રે, માથે મહાવર લાગ્યો; 
નેણુ નિદ્રાળુવાં સોહે, અંગ સુગેધી વાગો. ૧ 
પંકજની રેખા સહુ ગઇ છે ટળી; 
અધર અમૃત લેતા પહાંચી મનની રળો. ૨ 
રસબસ વસન લાગ્યો, દ્દીપક જયોત; 
ડંજપર કોડા ડરે, મધૂપ પ્રાત ૩ 
ઉલટ જાયે1 જાહાં, વસ્યા હુતા રાત; 
નરસેંયાચે। સ્વામી ચુકયા, ને ન છવ્યા સાથ ૪ 
પદ ૫૦ સું-રામ રામસી. 
શામળિયા ઓરા આવોજી આવોજી, તમને આપું અનોપમ સાર; 
અનેક જુગ ગયા અતુભવતાં, કેણણે ન જાણ્યો એનો પાર. શા૦ ૧ 
મેં દીઠું છે તે તમને દેખાડું, અવર ફેાણે નથી દીઠું; 
“તમારા સમ ને તમ વિના, ઝુન્ે નથી લાગતું મીઠુ. શા૦ ૨ 


પક્ર નરસિંહ મેહેતા મુત. 


અમૃત પે છે અતિસેં મીઠે, મેં નેયું છે ચાખી; 
અવર સહુને અજર થયું છે, તો તે ઠું રહી છું રાખી. શા૦ ૩ 
એ વિઘામાં અવતિર્સે પ્રવીણુ ' છું, કેકજ લાજે , કહાવે; 
નરસંયાચા સ્વામી, તમે શું જાણો, તે મજ વિણુ કેણુ શિખાવે, શા૦ ૪ 
પદ પ૧ સું-રાગ આશાવરી? 
મારા કંઠનૂષણુ શામસુંદર શામળા ર; 
નેત્રના શણુગાર ઉસ્મણી,* સેજસુખવિશ્રામ, સુંદર શેહામણા રે. ટેક. 
વદન ચંદ્ર પચોધારીઆ;1 મારાં દ્રછ[ અંતર માય રે; 
તારું વદન સુંદર શામળા, શેય ન રહા મંદિર માંચર્ડ ર. સુંટર૦ ૧ 
કમળદળ હરિ, દીધલોાચના, રક્ત અંખુજ ધામ રે; 
તારી આંખડલી અવિલોકતા, અભિલાખ પુરણુ કામ રે. સુંદર૦ ૨ 
ચંત ચિંતામણી સદા તારં; વદન ચંદ્ર ચકેર રે; 
નર્સૈયાની રસનાએ રહો, રસરૂપ નંદકીશેર રે. સુંદર૦ ૩ 
પદ પર્‌ સું. 
નયણુ નચાવિશ મા નચાવિશ મા, વાંસલડી તે વાતા; 
છેલપણુ છેડો કાં તાણે, મારગડે તે જાતા, નયણુ૦ ૧ 
કુચ ઉપર ઢાં વાહો વહાલા, એકલડી તે દેખી; 
પાછળથી આવે છે મારી, સહીયર તે સઉ સરખી. નયણુ૦ ૨ 
મારગડે જાવા દો વહાલા, અંગ ઉપર્‌ કાં આવો; 
ભણે નરસેચો રંગસું રમવા, મંદીર મારે આવો. નયણુ૦ ૩ 
. પદ પડ સું, 
જમત રરીઆળી રટી આળી, ,રમત તે રઢીઆળી; 
અમ આગળ નાચો મારા વહાલા, તાને દીજે તાળી. ર૦ ૧ 
ચુવાચંદન ચરચી અંગે, ભુજ ભરી ભીડીને રહીએ; 
કૅનક થાળમાં પૂજાપો ભરીને, પૂજ પ્રેમે કરીએ. ર૦ ૨ 
કહ્યું અમારું જીજે વહાલા, તો આલિંગન આપું; 
ભણે નરસૈંયો ચાલો વૃન્ટાવન, સરવસ તમને સાંપું. ર૦ ૩ 


* ડૂટ્યમાં રમી રહેલા મણિરૂપ. 1 રતનરૂપ કળરા. ડ આંખ. $ સમાય. 


82 દ 


ધિદાદાદાદૉટાદહાલારદાદ તરા હારા મરરદાદર 


૩૮ 


* દૃદય હેદનાર, ; પ્રેમમૂર્તિ. 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. 


પદ ૫૪ સું? 
ગોપી મદમાતી મદટમાતી, કરતી મકુરું ગાન; 
શામળિયાની સંગે રમતાં, સામી કરતી શાન. 
સરવે ગોપી આવીને ઉભી, દેતી પરસ્પર તાળી; 
ધાઇ ધાઈ જેચે સુંદરવરને, શામા સુંદરી ગોરી. 
બળિચે ખાથ ભર ભુજ ભીડી, ચતુરાને ચુંખન દીધું; 
ભણે નરસૈંચો હળવે વહાલે, અંખર અળગું 'કીધું, 

પદ પપ સુ* 
દૃપણુ લીજેજી લીજેજી, જેયે સુખડું તે તો નિહાળી; 
નવરંગી ફાળી અતિ એપે, વહાલે મન વનમાળી. 
નીલવટ ટીલડી ઝાલ ઝખૂકે, રાખડલી રતનાળી; 
શીશઝકુલ મોતી માંગ ભરી, તે રુડી છે રઢીયાળી, 
નાકે વેસર્‌ નયન સમાર્યાં, ચીખુક ચીન ચળે; 
કસકસતી કાંચલડી સોહે, કકણુ ચૂડી ખળકે. 
પાઉલે કાંબી ઠનકંતણી રે, વીંછિયા [વડારણુ* કંત;1 
નરસૈંયાના સ્વામી સુંદર દીસે, શણુગારે શૈભંત. 

પદ પદં સું. 
પ્રેમે પીયુડો રે પીયુડો રે, વનિતાચમે વશ કીધો; 
કંઠે હાર આરોપી કરીને, હળવે તે ઉરપર લીધે. 
એક ગાથે એક નયણુ સમારે, એક દે આગળ તાળી; 
એક "કહે સુણે1 શામળિયા, દર્પણ જુવો નીહાળી. 
કનકતણી થાળી કર માહે, ફરતી કૂરતી ઉભી; 
ભણે નરસૈંચો કનકલતા શી, શામા તે સૌ રહી શેભી. 


પદ ૫૭ સું. 
હુવે ક્રેમ જાઈશ રે જાઇશ રે, ઉરપર રાખી રહીશું; 


આલિંગન આપો મારા વહાલા, મનગસતું ત્તે કરીશું. 
ઝડ ડક૬ડ 


--.#..-. ૦૨-૦૦ તક નકન 


હેવે૦ 


પહ્ફ 


પ૯૪ નરસિંહુ મેહેતા જુત 


મુસુમતણા કંડુક* તે લઇને, ઉર્‌ ઉપર ધરીશું; 
નીલાંખર પહેરાવી વહાલા, ચાળીબંધ ઠસી કસશું.] હુવેબ ૨ 
નીલવટ ટીલડી ઝાલ ઝુમણી, રાખડલી તે ઝળફે;, 
મોતીએ માંગ ભરી મારા વહાલા, પાછળ કુમતું ફરકે. હુવે ૩ 
કાજળબિંદુ ગળસ્થળ સોહે, ચીખુક ન ચોડું; 
ભણે નરસૈંચો પ અનોપમ, રાધા રૃષ્ણુનું, જેડું. હુવેળ ૪ 
પી પદ ૫૮ સું? 
ભુજ બળા ભીડીશ મા ભીડીશ મા, મુચકૂળા છેજી નાનાં; 
મારગડે શું વાહો વહાલા, છમકલડાં છાના. લ્રુજબ ૧ 
અમે અબળા કાંઈ ભેદ ન જાણું, કપટ નહિ છે મનમાં; 
ગોરસ દાણુ શેનું તમે લો છે, એકલડા આ વનમાં, ભ્રુજબ ૨ 
હુસત્રી કરીને અબળા બોલી, મુખની ખાશે સોરાર; 
ભણું નરસૈયો! કરે કોલાહલ, વૃંદાવન સેોઉઝાર, જજ૦ ૩ 
પદ પહ સું. 
અંખર શેં તાણી રે શેં તાણી, હુકમને તે અબળા ખાળી; 
મારગડો રોકીને ઉભા, કાં બળિયા વનમાળી. અંબર૦ ૧ 
પટોળી ફૂટી રે વહાલા, થોળીકસ તેં તોડી; 
ઝુચકૂળા ગ્રહીને કાનજીએ, હુરીઆ સાથે ભીડો. અંબર૦ ૨ 
અધર અમૃત રસ પેરે પેરે પીધો, મા મા મા તે કરતાં; 
ભણે નરસૈયો! નયણુ નચાવે, આ સહિયરના દેખંતાં. અંબર૦ ૩ 
પદ ૬૦ સુ. 
નામુળા નિરગુણીએ। નિરગુણીએ।, પરનારીશું માતે;] ન 
અનેક પ્રકાર કરી કરી થાકી,વહાલે। નિરદે પરઘર જાતો. નાઝુળો૦ ૧ 
ખહું માનુની મળી નાથને ધૂત્યો, કેણણુ કામણુ કીધું; 
શોકલડીએ મારું સુખડું ટાળી,હુરિનું સ હુરિલીધું. નાકુળા૦ ૨ 
કુટુંબ પરિવાર સૌકે। પુછે, પીઉડો પરઘર જાયે; 
નરસૈયાના સ્વામીને કહેન્ને, વારે વારે કાં વાહે.3 નાકુળા૦ ૩ 
* દડો, ગૃચ્છા 1 ચોળીની કસ જેટલી સખ્ત્‌ ખાંધીશું કે પ્રિયતમ સહેલાઇથી છેડી 
રાકરે નહીં. ડ્‌ મદશર્યો. ડ$ ખોટાં ખડાનાં કાઢી સમનવે. 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. પહપ 


પદ ૬૧ સું. 
ગમવી ક્રીજે રે ફીજે રે, આવે આપું સાંઈ; 
કુચફળસું ભીડી રહું ૨ વડાલા, કાં કંઠ ધરો વાહાઈ** ગમતી૦ ૧ 
જે જે તમને મનસે ભાવે, તે તે આપણે કીજે; 
ચુવાચંદન અંગ ભરીને, આપણુ કેલી 'કરીજે,. ગમવી૦ ૨ 
તસે ગાવો હુમે જૃત્ય કરીશું,વાદે1 વીણા વાહાઇએ;;] 
નર્સેંયાના સ્વામીને કહેને, ઉરપર રાખી રહીએ. ગમવી૦ ૩ 
પદ ૬૨ સું, ર 
સાહેલી મારી રે, નંદના ઝુવર કેડામણ્‌! ને. ટેક. 
ગોવર્ધન મન ભાવીચો ગોઝુલીયામાં રલિયામણે। નને; 


જમના ત્રટ સોહામણું નને. સાહેલીન૦ ૧ 
પ્રેમસિંધુનું સુખ સુરમ્યજે, વૃંદાવનના કુંજમાં ને; 

રાસ ફૈમે તે સાહેલડી નને. સાહૅલી૦ ૨ 
વહાાલાજીને કઠે અલબેલડી, સુંદરી વે રંગની રેલડી નને; 

મોરલીને નાદે થઈ ઘેલડો નને. સાહેલી૦ ૩ 
રમતાને જમતા રાતડો ને, કેડીએ ન જાએ વાતડી નને; 

શું કહું સૌની સુખમાં ને. સાહેલી૦ ૪ 
શ્યામાને શ્યામ ખડું તેજમાં ને, નીરખી તે વૃદરાવનમાં નને; 

નરસૈંચો તે નાચે, આનંદમાં નને. સાહૅલી૦ પ 


પદ ૬૩ સું-હીંડાેળે-રાગ સોરઠ સામેરી. 

સજની આ શેભા રૂડી, શામળિયો ને શામાં જેડી, ટેક૦ 

તે તો હરખી હીંડાળે હીંચે, વહાલે પ્રેમ સ્રહારસ સીંચે. સજની૦ 
ઘુંમડલી તે ઘાલે ગોપી, મરજાદા તે સઘળી લે!પી. સજની૦ 
પીળી પલવટે વહાલો સોહે, તેને તેજે ત્રિભાવન મોહે. સજની૦ 
વહાલે કંઠ બાંહુડલી વાળી, આલિંગન દૈ વનમાળી. સજની૦ 
તેલો અધર સુધારસ પીતાં, તે તો દર્પણુ લઈ સુખ નેતાં. સજની૦ 
.તાઠાં બહું વિધ વિધ વાજા વાજે, તાંહાં મધુર મધુર ધૂન ગાજે. સજની૦ 
5 4 5 4 28 
* ભોળવી, 1 ચડૅસાચડસીથી. ડ;] વગાડીએ. 


9 હ ૦૬ (1 /ઇ /-0 


પલટ નરસિંહુ સૈહેતા જુત 


લીલાં પીળાં અંખર ઝળકે, નાચંતાં નેપૂર ખળકે. સજની૦ 
શ્યામા સજી સકલ શણુગાર, ઉર ઝળકે સુકતાહાર. સજની૦ 
જેબનમાં જીવતી મદમાતી, તે તો! મધુર મધુર સ્વરે ગાતી. સજની૦ 


ગોપીવર ગેલ ક્રેલ કરાવે, જસુના ત્રટ સુંદર મન ભાવે. સજની૦ 
તાહાં મોર કેકીલાં' બોલે, જેતાં' નહિ કે એને તોલે. સજની૦ 
વૃન્ઠાવનમાં વિલસે નાથ, તાંહાં મોહ્યો સુરિમર સાથ. સજની૦ 
છ્છ્યાદિકિ જેનો ભેદ ન જાણે, તેને નિશદિન ગોપી માણે.* સજની૦ 


૭ 
ત 
હ 


૧૦ 
૧૧ 
૧૨ 
૧૩ 


નરસૈયા કેરી વાણી, મુષ્ભુ આપો કરુણા આણી. સજની૦ ૧૪ 
પોતે પોતાનો ' કીધે, મહારસ મેં તાણીને લીધો. સજની૦ ૧૫ 


પદ ૬૪ સું-રાગ સોરઠ સાસેરી? 
સજની ચાલો રે જમના, વૃંદાવન કેલ ઠરે કાહાને. 


હીંડોળે બાંધ્યો હીરની દોરી, ઝુલે શામળિયો શ્યામા ગોરી. 


હોંચવાને બેઠુ જણુ બેઠાં, ઝુલાવે સખી સહુ હેઠે. 


ઘુમણુડી ઘાલે ખ્રીજનારી, બીચ વિલસે લાલ ખિહારી. 
ભુજ ગ્રહીને અંગોઅંગ ભીંડે, માનુનિયાચા મન્‍્મથ પીડે, 


ટેકં૦ 

સજની૦ 
સજની૦ 
સજની૦ 
સજની ૦ 


હુંરિની લીલા લહેરે લહેરે લવ ત્યાગી, હિંડોળે ઝૂલે શ્યામસોહાાગી. સ૦ 
હુરિની લીલા કહી નવ જાએ, કંઠે લાગી અધરરસ પાચે. સજની૦ 


એવું સપ રસાળું ગાયે, તાંહાં વેણુ મધુર સ્વર વાયે. 


તાંહાં તાલ સૃદંગ ઝડ લાગી, બીચ રમણુ રમે ખડભાગી. 
એવું યુલિન પવિત્ર સોહાવે, નંદાનંદનને ઝુલરાવે. 


સજની હ 
સજની૦ 
સજની૦ 


"૨૯૦.૪૮ ૦/4 (0 ૮ઇ /-2 


હી 


શોભા જોઇને ખ્રિજજન રાચે,તાંહાં બીચ બીચ નરસૈંચો નાચે. સજની૦૧૦ 


પદ ૬૫ સે-હીંડોેળે-રાગ માલવ. 


નૉધકડી ને નાટકડી, ગોપી ઠંમઠંમતી ઠૅમકાળો રે; 
પ્રગટ પચોધધર કાંઈએક રીસે, પળવટડી રુડી વાળી રે, નાધ૦ ૧ 
શ્રાવણુ માસે મધશ્રાવણી, આગળ કાજળ] રાણી ૨; 
આંખા ડાળે હીંડાળે ખાંષ્યો, હીંચે સહિયર સમાણી ૨. નાંધ૦ ૨ 


* ભોગવે. 1 પામ જસુરીન૨ તે નેઇ નઇ રાચે, લાં નરસૈયો નીત નીત નાસે.” 
ર કાજળ રાણા-શ્રાવણુ વદ તૃહિયાવે, કાજલી ત્રીજ કહે છે. એ ત્રત સૌભાગ્યવતી સ્રીઓ 


સ્વામીની કુરાળતાને અર્થે પરણ્યા પછી ચાર વરસ સુધી ઉજવે છે. 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. 


એક પાગ એક ઉપર રહીને, સન્સુખ રહીને ખેલે ૨; 

નાથ ખાથ દેઇ નારીને, નારી તે નરને ન સેહેલે ૨. 

હેરજી હીંડ્રોળેથી ઉતરીઆ, પુષ્પવૃષ્િ તાંહાં હાથે ૨; 

ગોવિંદ ગોપી રંગભેર રમતાં, નરસૈંચો કૌતુક જેચે રે, 

પદ્‌ ૬૬ સું-હીંડેળેો-રાગ ર્‌ામમી# 

ઘુંમર્ડી ઘણી વીંઝથી રાખો, રાખોજી કહું છઉં ર્‌ીસથી; 
ઉર અંખર ઉતરે શીશથી, મારી સુદ્રિકા નથી દીસતી. 
મારે નેપૂર ખૂંચે ચરણુસું, રાખો રાખો છટા ઇશા ષરણુસું; 
નહિ બોલું શામળ વરણુસું, કરું વિનતિ અશરણુશરણુસું. 
મારી વેણી ગુંચાઈ હારસું, ઉર ગુંચી મુક્તા તારસું; 
ઝુંમયુડું ઝાઝા ભારસું, મા હીંડોળા ઝાઝા ખાસ્સું, 
મારે સ્વેદ વછુંટે ઊરથી, પેલા ડુરીજન દેખે ડ્રૂરથી; 
શેં નહિ રાખો કેની લાજથી, નહિ બોલું મરટુરિ આજથી. 
એવાં વચન સુણી હરજી હસે, હુવે નહિ બોલે તો શું થશે; 
મારે સુંદર સુંદરી આવશે, ચતુરાને ક્હે મારે ચાલશે. 
નહિ રાખે હરજી હઠે ચભ્યા, અખળાસું બોલે તોતલા; 
તાંહાં માનુની માન માંગે ઘણું, સુખ ન્નેય રે પ 
રાખી ઘુંમડી અબળા ઉર ધરી, તાંહાં મનગમતાં કીધાં હુરિ; 
નરસેંયાયા સ્વામી તાહાં રહ્યો ઠરી, સુંદરવર પામી સુંઢરી. 


પદ ૬૭ સું-હીંડાળે. 
હીંડીળે . ઝુલે નંદાનંદન, લાડકડી વૃષભાન કુમારી; 
નવલ જ્યોતી નવલ રૈગે, નવલ નવલી ભળો વ્રજનારી. 


નવલ હીંડોળે નવ લખ મોતી, નવ સત આભ્રણુ સજી અંગ; . 


નવલ શણુગાર સજ્યા સોરી સજની, નવલી ચોળી નવલે। રંગ. 
નવલ વરષાત્ાતુ સુંદર દીસે, ઝરમર ઝરમર વરશે મેહ; 
ગાજત ગામિની દૉમિની ચમકે, નવલ ગિરિધારીસું નવલે। નેહ. 
નવલ વૃંઢ્ઠાવન નવલી લીલા, નવલી, રોપી હુશ્ની થાસ; 
ભણે નસ્સેંચો વસી સુખસાગરમાં, શું કરીએ જઇ વેકુઠવાસ, 


પહફ 


નાંષ૦ ૩ 


નાંધ૦ ૪ 


ઘુંમરડી૦ 
ઘુંમરડી૦* 
ઘુંમરડી૦ 
ઘુંમરડી૦ 
ઘુંમરડી૦ 
ઘુંમરડી૦ 


ઘુંમરડી૦ 


હંડો૦ 
હોંડેદ૦ 
ર્હેન્ડિ૦ 


 હીંડો૦ 


પ 


પલ્ટ 


નરસિંહ મેહતા જવ 


પદ ૬૮ સું-હીંડોળેઃ? 
હાંરે બે સરખે સરખી જેડ રે, હાંરે જુલે હીંડોળે પ્રેમસું; 
ઝુલે રાધાજી પાતળા રે, હાંરે શામળિયાસું એકાંતે કેર રે. 
સહુ સખી ઘાલે ઘુઃ્ડી રે, હાંરે કરતી મોઘેરાં મૂલ ૨; 
હીંડેળો ગગને ગયો રે, હાંરે રખપત શ્રી રણૃછોડ રે. 
નિરખોની મૃષ્ણુ કોડામણે। રે, હાંરે બ્રમુટિયે નથી કાઈ ખોડરે;* 
શરણે તમારે રાખને રે, હાંરે નરસૈયો કહે કરનેડ રે. 
પદ ૬૯ સું-હીંડોળે, 
સજની નૃ નાથ નીહાળી, વહાલે! વાય છે વેણુ રસાળી. 
ઘૂમડલી તે હુલવે ઘાલે, સુખસાગર મોહન માહાલે. 
શીર સુગટ મહામણિસાર, કાને કુંડળ જ્યોત અપાર. 


વનમાળા ઉરપર લેહેકે, વળી ચુવા ચંદન બેહેકે.. 


શામલડી તે સોહે સંગે, અતિ ઉલટ વાધ્યો શે અંગે. 
વહાલે। હુસી હુસી રુઘા ભીડૈ,કમનીયાચા મન મનન્‍્મથ પીડે. 
શામા.સન્‍્ઝ્ુખ સરવે ઉભી, શણુગાર સકળ રહ્યા શેભી. 
વહાલો સાન કરી કરી જૂવે, તારે જાવતીજન મન સોહે. 
તાલી તાલ પખાજ ઘુંઘરડી, આગળી નાચે છે નારી જડી. 
ઉલટ્યો રસ કૌતક ભારી, આનંદી તે અખળા નારી. 
ઘુમડલ્રી તે ઘાલે લાંબી, પાચે ખળકે છે કલ્લાં કાંખી. 
વળી નાદે તે નેપૂર વાજે, પડછદે ધરતી ગાજે. 
વહાલે મરકેલડે અતિ બોલે, તેમ આવી હીંડોળે હીંચાળે. 
વહાલે વહાલેરી રાધા લ]ગે, માન મૂકી ઘણું પાય લાગે. 
હું તો પાસ્યો મહાફેળ સાટું, હું તો ચરણુરેણુમાં આળેટું. 
નર્સેંચો તે રસમાં માતો, ગોપીવરના ગુણુલા ગાતો. 
પદ ૭૦ સું-હીંડાળે. 
માડાાલે રે મોહુનસું માતુની, નેડી જુગતી દીસે રે; 


હૉરે૦ ૧ 
હારે૦ ૨ 
હાંરે૦ ૩ 


સજનીન૦ 
સજની૦ 
સજનો૦ 
સજની૦ 
સજની૦ 
સજની૦ 
સજનીન 
સજની૦ 
સજની૦ 
સજની૦ ૧૦ 
સજની૦ ૧૧ 
સજની૦ ૧૨ 
સજની૦ ૧૩ 
સજની૦ ૧૪ 
સજતી૦ ૧૫ 
સજની૦ ૧૬ 


& (૪ ૦.૪.૮ 2( 60 /,ઇ /-0 


પ્રેસ ધરીને લૂજબળ ભીડે, . હીંચંતાં મન હીસે ર. માહાલે૦ ૧ 
* ખરેબર ધતુષ્યાકાર્ની હોવાથી ખોડખાંપણ વિનાની બ્રકુટી છે. 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. પ્હ્હ 


લીલાંબર તન તરુ સોહે, પીતાંમર પાતલીએ। રે; 
સઘળા માંહે થઈ સફ્રાણી, જે વહાલે ઉર ધરીએ ર, માહાલે૦ ૨ 
એક નાચે એક ગાન કરે, ને એક ઘુમરડી વાલે રૈ; 
એક વિવિધના ઝુસુમે વધાવે, રહી રહી વદન નિહાલે રે. માહાલેન ૩ 
તાલ મૃદંગ વેણા રસ વાજે, ઝાંઝર નેપૂર નારે રુ 
પાર ન પાસે સુર્નર મહા સુનીજન બ્રહ્યા આદે ર. માહાલે૦ ૪ 
પ્રેમમસ્ ઉલટ અંગ વાધ્યે!, સુખસ્રાગરની સીષારે; 
ભણે નરસૈંચા ધન વાંહાા વહાલે।, વિલસે છે સંગ શ્યામા રે. માહાલે૦ પ 
પદ ૭૧ સું-હીંડાળો., 
પાલવ છુટે ને ચીર વછુટે, વેણુ ઉઘાડી થાચે રે; 
ઘુમડલી ઘાલે હુલવે ઢુલવે, હીંડોળે ન રહિવાચે રે, પાલવ૦ ૧ 
હીંડોળે તો હીંચુરે કઢઠાના, ઘુંમણુ ઘાલે લાંખી રે; 
પડેશેજી પડશેજી વહાલા, ચઢાવું તે પગની કાંખી રે, પાલવ૦ ૨ 
ચુવા ચંદન અગર ડસ્તુરી, છંટાવોની અંગે રે; 
તમો! નાંધડીઆ અસોનાંધ્રડલી, નીત નીત નવનવારૅંગે રે. પાલવ૦ ૩ 
આંખા ડાળે ને સરાવર પાળે, સહિયર રમતાં રંગ લાગો ૨; 
આવેરે આવેરે સાહેલી, કહાન કને કંઇ માંગો રે. પાલવ૦ ૪ 
કાજલી મધે સર્વણી, હોીંચી હીંચી નિંદ્રા આવે રે; 
નરસૈયાચાો સ્વામી ભલે મલીએ।, ગોકુલકેરો રાથે રે. પાલવ૦ પ 
પદ ૭૨ સું " 
વહાલા રે સુને વૈષ્ણુવ વહાલા, એથી વહાલી મને ગોળપાપડી રે; 
આટો થોડો ઘી ગોળી ધણેરો, સટક ઉતરી ખાપડો રે. વહાા૦ ૧ 
સાસરીઆમાં સુરખાઈ નામ, પિચેરીઆમીં ખાઈ પુરી ૨; 
પાડેસણુ નેક એક આવી, થાળ લાવી છું . અધુરી રૈ. વહુા૦ ૨ 
તારા ધણીને કાજે થાળ માની છે, તું લાવ પટોળાવાળી રે; 
નરસૈંયાના સ્વામી અંતરજામી, પૂરો કરાવી થાળી ૨. વહા૦ ૩ 
પદ ૭૩ સું-રાગ માલત્ન? 
વૃંદાવનમાં રાધા માધવૃ, થનક શનક થઈ સારી ૨; 
ચાષાસ દીપકે ધરી ચાગન, ઝળહળ જયોત અજવારી રે, વૃંઠાવનમાં૦ : ૧ 


૬૦૦ નરસિંહ મેહેતા રુત 


વંઠાવનની કુજગલનમાં, લીલા કરે ગિરધારી ર; 
રમઝમ રમઝમ નેપૂર વાજે, એક પિયુ એકપ્યારી ૨, વૃંદાવનમાંભ ૨ 
ફૂરર ફ્‌રર કૂરૅશે ફૂંદડો, ઘણુણુણુ ઘુંઘરી ઘમકે રે, 
અલબેલો અલબેલી ખેલે, જાણે વિજલી ચમકે ૨, વૃંદાવનમાં૦ ૩ 
હેત થકી સહુ આવ્યા દેવતા, પુષ્પ વિમાન ભરી ભરી રે; 
નરસૈયાચા સ્વામીને વધાવે, સુખે બાલે જે જે *હુરિ રે, વૃંદાવનમાં૦: ૪ 
પદ ૭૪ સું? 
શરદ તરુણીની રેળીમાં ટોળીમાં, સું8ર વર તે માહાલે; 
ચુવા ચંદન કેશર લધને, પ્રેમદા પૂજે વાહાલે. શરટ્ટ૦ ૧ 
ભૂષણુ નાના નવનવ વિધિના, વહાલાને પહેરાવે; 
ભોજન ભામિની ભાવ ધરીને, વહાલાને આરેગાવે. શરદ૦ ર૨ 
ધન ધન દહાડો પુનેમ ફેરે, ફરશું મનનાં ગમતાં; 
ભણે નરસૈંયો ઉલટ વાધ્યે,, વહાલા સંગે રમતાં. શરદ૦ ૩ 
પદ ૭૫ સું? 
મુખડું માહનનું મોહનનું, નીરખે વાળી વાળી; 
દર્પણુ લઇને આગ રાખે, નીરખે નિહાળી નિહાળી. સુખડું૦ ૧ 
નીલવટ ટીલડી નયણુ સમાચ્યાં, ગાલે ટબકું કીધું; 
માનુની મહામોદે ભરાણી, મનગમતું કરી લીધું. સ્રુખડું૦ ૨ 
શામળિયા ને શશીવદની તે, નડે રમતા રાજે; 
ભણે નરસેંચો મહારસ વાધ્યો, હાંહાં કરીને ગાજે. સ્રુખડુંભ ૩ 


પદ ૭૬ સું. 


તન મન વારીને વારીને, વહાલે ઉરપર ધરીએ; 
સાંઈડું આપું શામળિયારે, ભાવે તે ભુજ ભરીએ. તન૦ ૧ 
વહાલા આપણુ રંગભર જમતાં, વૃન્ટાવનમાં જઈએ; 
ટારદ્ટ ચાંદની 'ખીલ્લી રહી છે, તેમાં આપણુ રમીએ. તન૦ ૨ 
વનસ્પતિ પુલી ફાલી રહી છે, પરિમલ તેનો લીજે; 
ભણે નરસૈચો મહારસમાતાં, આપણુ કલી કરીજે. તન૦, ૩ 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. 


પદ ૭૭ સું. 
વાંસલડી વાહેૅરે વાહેરે, નાદે નાચે નારી; 
સર્વે તારથી ટોળે મળીને બોલે, નાચે રાધા કુજવિહઠારી.* વાં૦ 
તાળી તાળ પખવાજ મહાધુની, ઝાંઝર નેપૂર વાજે; 
ચુવાચંદનમાંહે રસમાતા, ગાન ઠરીને ગાજે. વાં૦ 
આગળ પાછળ ઉંલટી અખળા, નાચાજી હુમો નેઇ/એ; 
નરસૈયાના સ્વામી કહું તમને, આવો રે ઉર ધરીએ. વાં૦ 
પદ્દ ૭૮ સું-રાગ વસંત. 
વસંતત્કતુ અતિ રુડી આવો, રૂપ ફર્યું વનનું; 
આજ સખી મન ગમતું જેને, સ્ુખડું મોહુનનું. વસંત૦ 
આંખાસોર ઘટા થઈ ઘેરી, કુંપળ અતિ રાતી; 
કર્‌ા કરો કલ્લોલ કહે છે, કોયલડી મટ્માતી. વસંત૦ 
કેસુડાં થયાં કુમકુમ વરણાં, મધુકર સુખ સાધે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સંગ રમતાં, રંગ ઘણે્‌રો વાધે. વસંત૦ 
પદ ૭હ મું-૨ગ વસંત. 
વસંત માસ મનેહર આવ્યો, હરિ રમે છે હોળી; 
જસુના તીરે જુથ મળ્યું છે, મનગમતી ટોળી. વસંત૦ 
કેસરભીની પાધ કહાાનની, રંગ વિષે અતિ રોળી; 
અખીલ ગુલાલે તરુણી કેરી, ચુવે છે ને ચોળી. વર્સત૦ 
જાને સમે, કોને દે ગાળા, કેને દે છે ઢોળી; 
નરસેંયાચા સ્વામીને છાંટે, છે ભાંભર ભાળી. વસંત૦ 
પદ ૮૦ સું-રાગ વસંત. 
વસંત માસ વિનોદભયોં સખી, વૃંદાવનમાં વસિયે।; 
નવન્તેબન હુરિ હોળી રમરો, રસિઆ માંહે રસિયો. વસંત૦ 
દેહુ લતા નવરંગ થઈ, ગુલાલ રંગ થઈ ઘેરીસું; 
દવના દાઝયા રુપ પાળવા,1 કુમકુમ વરણા કેસુ. વસંત૦ 


જેન્ટ્સ -ન. ઝક સ્નાન ક 
કમક પા્યાકનાપીવનગવાઝકસારનઇ-આલ.તટજન--૦૦-૦૯૦૦૦૭:૦૦૦૦૦૦૬ન૦ા-.--ાઅકાવકનનાન- સઇ મા જર મયારામ ક કઝ 


[હ 
* પામ્ક “તંબોલે રાધા પ્યારી.” 1 કે બાળવા? 





૬૦૧ 


૧ 


ર્‌ 


ડે 


ર્‌ 


કનાન 


૬૦2૨ 


નર્સિંહુ મહેતા મુત 
શામા ગાલ ગુલાલે સોહે, અષસલી આંખે જેયે; 


નર્સેંયાચા સ્વામીનું સુખ જેતાં, સાનુનીનું મન સોહે. 


પદ ૮૨ સું-રાગ વસંત. 
વસંતત્ઝતુ આવી અતિ રુડી, આનંદ ઉપન્ચો। મનમાં; 
આંખા મર અનોાપમ ખહેંકે, ભમર ભસે છે વનમાં. 
ગિરધરલાલ થયે વેરેચો, સંગ સખાની ટોળી; 
તાલ મૃદંગ ને ચંગ વનડે, રંગે રમે છે હે|ળી. 
અખીલ ગુલાલ ઉડાડે હુળીવે, નાચે છે આર્નદે; 
મધુર મધુર સુર સુરલી વાહે, છખીલે મોહે છંદે. 
સાસુ નણુદલ સહેજે શાણાં, શખ્ટ સુણીને હુરખ્યાં; 
વસંતત્રક્તુડી સહુ બલિહારી, સઉએ કીધાં સરખાં. 
સહિયર સહુકે થાએ! સાંતરી, વૃંદાવનમાં જઈએ; 


નરસૈંયાચા સ્વામી સંગ રમતાં, જાગમાં જશ તે લઇએ, 


પદ ૮૨ સું-રાગ વસંત* 
લક્ષ્મીવરને દેખી મારં; મનડું લેભાયું; 
એકીદષ્ટે નિરખી રહેતાં, ચિત્તડું નહી ધરાયું. 
હુરિ સન્ઝુખ થયા રે સજની, પ્રોતલડી લાગી; 
સેરડીએ નિત્ય સામો આવે, કરીને વરણાગી. 
મેમ કરતાં આજ વસંત આવ્યો, હુર્ષ હાયે ગોપીને; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સંગ રમતો, મયોદા લે।પીને. 

પદ ૮3 સુ-રાગ વસંત. 
વર લટકાળા તૃત્નને જે પેહેયો તે સહે; 
તેલ ગુલાલે તખકે વાગોા, દેખીને મન મોહે. 
મોલીડાને મચકે કહાના, દીસો છે એવા; 
મનડું મારું સોલ્ું ન રહે; સાંઈલડું દેવા. 


આજ વસંત માસ્‌ ભલે આવ્યો, નહિ નરીએ* એછે; 
નરસેંચાચ્ના સ્વામી સંગ જમૃતાં, કોડ ધણા પોહોચે. 





* લુગાર પણ. 


વસંત૦ 


વસંત૦ 
વસંત૦ 
વસત૦ 
વસંત૦ 


વસંત૦ 


લક્ષ્મી૦ 
લક્ષ્મી 


લક્ષ્મી૦ 


વર૦ 
વર૦ 


વર્‌૦ 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. 


પદ ૮૪ સુ-રાગ વસંત. 
આવેને છેોગાળાં તમને, છાટણુડાં કરીએ;* 


૬૦૩% 


કોમળ કઠે તમારે વહાલા, વરમાળા ધરીએ. આવે૦ ૧ 


કુજકુજમાં કેસુ કુલ્યાં, જેવા સાંચરીશમે; 


શુક પીક મધુપ સહાતમ ગુંજે, સુરલી મુખ ધરીએ. આવે।૦ ૨ 


અખીર ગુલાલ ને કુકુમ કેસર, એક એકને ભરીએ; 


નરસૈંયાચા સ્વામી વસંત લગ્ન છે,અમો તમને વરીએ, આવે।૦ ૩ 


પદ ૮પ સું-ર્‌ગ વસંત. 
હું તે યૌવનની ખલીહારી, 
ધન્ય તે અમૃત વેલડી નારી. હૂં૦ ૧ 
જ્યમ દેહી યૌવન વિલસે, 
મહાસ્નીનાં મન તરસે, હું૦ ૨ 
એવું યૌવન જાનન ન. દીજે, 
નરસૈંયાચા સ્વામીને પ્રેમે મળીજે. હું ૩ 
પદ ૮4 સું-રાગ વસંત* 
મારા વહાલાજસું સાંઘંડું લેતાં રુડેરું લાગે; 
અંગનું આળસ અંગ ભીચ્ચા વિના નવ ભાગે. મારા૦ 
ચાંદલો અમીર્સે ભરીયે, રૅણી રંગાળી; 
સેજલડી ફૂલે સમારું, ઘેર આવ્યા વનમાળી. માશરા૦ 
અખંડ છહિવાતન પામી, એ વર અડો; 
નરસેંયાનો સ્વામી ભલે મળીયે, પેહેરાવ્યો ચૂડો. માર્‌ા૦ 
પદ ૮૭ સું-રાગ વસંત? 
આંબા મોહારીએ રે, સખી વસંત આવ્યો; 
વંદાવનમાં વિઠ્ઠલે વેણુ વાક્યો. આંબેો૦ ૧ 
ખાવના ચંદન ભરી ડકચોલ્રી; 
આપણે છાંટશું નાથને રમશું હાળી. આંબો૦ ૨ 
સને શણુગાર રાધા પેહેરો ચોળી; 
એણહેવા કુકુમ કાજળ ધા્‌લો; વાળી આાંબો૦ ૩ 


* પાળ “એરા આવાની અલબેલા, તમને છાંટણા કરીએ.” 


૧ 


૨ 


૩ 


૬૦૪ 


નરસિંહે મહેતા મુત 
કાને ત્રોેટી રાધા નાકે સોતી; 


નરસૈયાચા સ્વામીને હીંડું નતી. આંબોા૦ ૪ 


“પદ ૮૮ સું-રાગ વસંત. 
હ્ષીતિ રસ તરુ શાખાએ પસર્યો, મનસિજ નેણે વસિચે। રે; 
હંદેશાવ ઝુચ મંડળ પૂયોં, આવ્યો રતિપતિ રસિત્ને! રે. 
અતલીબળ વનસ્પતિ નાથે, ઉલટપાલટ ક્રીછું રે; 
અખીલ ખ્રદ્યાંડનું અપૃત લઈ, જુવતી વદને પીધું રે. 
અદ્દભુત ખળ આપ્યું અબળાને, નરવર કાયર અંગે રે; 
હેસવું વનવેલીને આપ્યું, કેક્ઠીલા સ્વર મકરંદે રે. 
રાગ 1વઝસ્ુખ જન સર્વને આપ્યું,ભોગ ભડ્તિ ભગવાને ર; 
તાપ તપસાકુમ જડ તેહેને, નરસેંયાને ગુણુ માને ર. 


પદ ૮૯ સુ-રાગ વસંત? 


હુરિ સુખ નેવાને જેવાને રે, ટોળે મળી સર્વ નારી; 
ચાલી ચતુરા ચંચળ નયણી, ઉલટ અંગ અપારી. 
એક કેર વેણા એક કર મહુવર, એક નાચે એક ગાયરી; 
એક લઇ યુવા ચંદને સ મધુરી રાધાજી સોહાાયરી. 
કામા કરે ફેસરની ગોળી, લાવી જસુના તીરરી; 
નરસૈયાચા સ્વામી ઉપર ઢોળે, જ્યાં ખેલે હુળધર વીરરી. 


પદ ૯૦ સું-રાગ વસંત* 


ચાલે ચાલો રે આપણુ સહું સાથ, વૃંદાવન જઇએ; 
જો કહા તો શામળિયા વહાલા, જતુનીને કહીએ. 
હું નાનકડો બહુ તમો ગોપી, કહો કેઈ પેરે કીજેરે; 
રમતાં રમતાં રાવ થાએ, માતા સ્રુજને ખીજેરે. 
કહ્યું અમારું માતો ૨ કાનજી, ગોપી પાચે પડંતાંરે; 
જલભલડી તુટે મારા વહાલા, રાવ તમારી ડરંતાંરે. 
હુરખ્યા નાદર હુસાવી ગોપી, ડંઠ ખાહુલડી વાળીર; 
નરસૈંયાચા સ્વામી હોળી રમવા, વત ચાલ્યા વનમાળીરે. 


ક્ષીતિન ૧ 
ક્લીતિ૦ ૨ 
ક્ષીતિ૦ ૩ 


ક્ષોતિન ૪ 


હુરિ૦ ૧ 
હુરિ૦ ૨ 


હુરિ૦ ૩ 


આપણુ૦ ૧ 
આપષુ૦ ૨ 
આપણુ૦ ૩ 


આપણુ૦ ૪ 


પરિશિષ્ટ ર જું. ટ્મ્પ 


પદ ૯૨ સું-૨ગ વસંત. 
આવે હુરિ હોળી રમવા વૃન્‍્દાવનમાં, જઈ ખાથો ખથીઆ લીજે; 
કોણુ હારે ફોણુ જીતે મારા વહાલા, કોણુ સપરાણું દીસે. આવો૦ ૧ 
લડથડતા નાથે ખાથ ભૂજ ભીડી, હસી હુસી દે કર તાલી; 
હોહોાહાહા હરજી હાર્યા, કહેલી પરસ્પર" ખાળી. આવો૦ ૨ 
બરકા વિદુર કોવાળ બોલાવે, વસ્ત્ર લીધાં રે ઉચાળી; 
નગન નારી નાચે વન માંહે, મેલો મે'લેો,વનમાળી. આવે૦ ૩ 
હાર્યા મૃષ્ણુઃ જીત્યા જનગોપી, લેોપી લાજ તમારી; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સંગ રમતાં, ભક્તવત્સલ ઊીરદ્ટ પાળી. આવે।૦ ૪ 
પદ હર સું-રાગ વસંત,* 
રાતી સૂડી કરે કામની, રાતા ચરણાં ચુંદડીઆ; 
રગે રાતી કુકુમની પીયળ, તે તળે રાતી ટીલડીઆં; 
રહાં કણેર કલીના ટોડર, રાતી ચોળી હૃદે ધરી; 
રાતાં તબોળી એપે અતિ અબળા, રાતી સિંદુરે માંગ ભરી. રાતી૦ ૧ 
કાળી ફેરે પેહરી સાડી, કાળે કમખો કસણુ કસ્ચા; 
કાળી દોરી ગોકૂણુડે ગુંથી, કાળા1 દાત સુખ ભમર જસરા; 
કાળા કાજળ નેણે સાર્યા, કાળો ભેખ ધર્યો વિવિધ વળી; 
કાળા મુષ્ણુ કાલિંદી તીરે, તાંહાં ત્રિકમને ત્રિયા મળી. રાતી૦ ૨ 
નીલા નેહે પેહેરણુ પેહેર્યો, નીલા કેલી] પાન ઘણા; 
નીલી ઝુલ કમળ કર કંમખે, નીલાં ટોડર તુલસી તણાં; 
નીલા ગિરિ ગોવરધન તરુવર, નીલું વૃદ્વાવન વળી; 
નીલા પોપટ કરે પદ્મણી, તાંહાં ત્રિકમને ત્રિયા “મળી. રાતી૦ ૩ 
પીળાં વસ્ર પેહેરણે પેહેયાં, પીળાં આજ્ુષણુ અંગ પરી; 
પીળાં ચાંપા ચોસર કેટે, પીળી કેશર' આડ કરી; 
પીળાં અંગ ઓપે અતિ અખળા, પીળી સ્તોને સર્વ વળી; 
પીળી આંખા શાખ ગળીરે, તાંઢાં ત્રિકમને ત્રિયા મળી. રાતી૦ ૪ 


શરચક૦૦ ર૦૦૦, અઅ લનકન# -૦૦ન૦-૦-૦--૦૦૦મતયાતાકક,પર૧૦ત#,ન 





* રાસ સહસ્પદી પદ ૧૮૫ મું અને વસંતનું પટ્ટ ૧૧૦ સું તેમાં, જે કર્ડીબા ઓછી છે? 
તે માટે તે પદ સરપૂર્ણુ ને જીદ્ધ પ્રાતત થવાથી, અન્ન પુનઃ આપ્યું છેર 
$ સ્ોએમાં દાંત રૈંગવાની ટેવ છે તેથી કાળા દાંત હોય છે. ડં કેલી-કુમળા. 


દ્બ્દ 


નરસિંહું સેહેતા મૃત 


ઉજવળ શ્વેત સાહેલાં *પહેર્યા, ઉજવળ ચોળી ભરત ભરી; 
ઉજવળ જાઈ વેલના ટોડર, ઉજવળ સુંદરી તીલક કરી; 
ઉજવળ ચંત રાખ્યું હુરિચરથ્રે, પુંડરિક વિટ્લે હુદે ધરી; 
ઉજવળ ગંગાજીને। પ્રવાહુ, ઉજવળ વાણી નર્સેંયા તણો. રાતી૦ પ 
પદ €૩'સું-વસંત-રાગ માજ 
નેવા રે નેણાંનો ભર] ભોગરે, ત્રજ વેલડીએ સંત્તેગરે, ટેક૦ 
જેશરભીના કહાનજી, કસુંબે ભીની નાર રે; 
લોચનભીનાં ભાવસું, બેઠુ ઉભા કુંજ દ્રાર રે, જેવા૦ ૧ 
બેડુમાં રુડું કોલ દીસે, વનિતા કે ત્રજનાથ રે; 
નિરખી પરખી પરખીને લેને, માન કબાણુ હાથ રે. નેવા૦ ૨ 
વેગે મેહુલે પધારીઆ, લચકેો થઈ ઝકઝેળ ર; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સેજડીએ, તાંહાં રંગ કેરા રોળ ૨. ન્નેવા૦ ૩ 
પદ ૯૪ સું-રાગ ધન્યાશ્રી* 
મહેતા છઉં અસે! માધવજીના, મહીનો આપે આગળથી; 
રામકૃષ્ણુ ગોવિંદ ગુણુ ગાતાં, કરમ કપાએ કાગળથી. સેહૅતા૦ ૧ 
રમવું જમવું રાધાવરસું, પીતાં છખીલા છોગળયી; 
નરસૈયાચા સ્વામી સંગે રમતા, ભો ભાગા તે ભોગળથી. મેહેતા૦ ૨ 
પદ લપ સું-રાગ ધન્યાશ્રી, 
અસે વેષ્ણુવ છઉં છેલછખીલાના, તેમાંતું ના જાણે કાંઈ ૨; 
લલીતા વામા ને સતભામા, દીધું ચંદ્રાવળીને સાંઇ રે, અસો૦ ૧ 
નરસે મેહેતો શણુગાર જ ગાશે, પેલે ભીમડો રીસે મરશે ર; 
માંહામાંહે* સંવાદ જ ગાશે, શું જાણીએ કેણુ તરશે રે. અષો૦ ૨ 
એએ પદનો; અરથ નારટ્ટ જાણુ, કે જાણે શુકદેવ જગી ૨; 
કે જાણે ખ્રીજની' સુંદરી, ભણુ નરસૈયો જગ રોગી ૨. અસે(૦ ૩ 
 પદલદ સું. 
જેણે રે સંસાર કૂચા કરી નાંખ્યો,જેણે રે રામચરણુ રસ ચાખ્યો. ટેક. 
જે રસ શુક સનકાદિકે પીધો, ઢળતો ઉતરતો પ્રહાદે લીધો. જેણે૦ ૧ 


* સાહેલાં-સ્રીઓન્ટે પહેરવાનાં એક જ્નાતત્તાં વસ્ન-છાયલ. 1 પુષ્કળ. 


ડૂ પા૦ “સેવક જણે નરસૈયો ભોગી રે.” 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. દ્બ૦9 


જે રસ ખુવ અંબરીષે પીધો, ઢળતો ઉતરતો નામદેવે લીધો. જેણુન ૨ 
જે નર મૃષ્ણુ કથાના ભોગી, તે નર કહીએ વેરાગી જોગી. જેણુ૦ ૩ 
જે નર .શુષ્ણુકથા થંફી નાઠા, તે નર ભવોશવના દાધા.* જેણે૦ જ 
ભણે નરસેંચો। મારી શી પેર થાશે,કરો જુપા નહિં તો આ દેહુડી જાશે.જેણે૦ પ 
, પદ ૯૭ સુ? 
જીને દિન દીનકરનંઈ ન દીસે, તીને દિન રાધાવર રહેજે ઉશીસે.; જીને૦ ૧ 
જીને દ્રિન સાન નવાણુ નવાણી,[ સાર કરે રે વહાલા સારંગપાણી. જીને૦ ૨ 
જીને દિન શ્રૃંગારે સહોદર વેહો,ડ તીને દિન રાધાવર્‌ તમે! રખે વેહોં. જીનેન ડું 
જીને દિન આવે જમકકિકર લેવા, કરો! ૨ છુપા વહુલા દેવાધિદેવા, જીને૦ ૪ 
ભણે નરસેંચો હું એટલું માંગું, જન્માજન્મ તીહઠારે ચરણે લાગું. જીનેન પ 
પદ ૯૮ સુ-રપ્ગ ભેર્વ* 
તારા વદન,પંકજપર, ભ્રમર એસો। ભમે; વારની વિડુલા વિકળ|| કરતાં; 
આંખડી પાંખડી, ચપળ ગત્ય ચાલવા, નૃત્યમાં મત્તમાં ધુયે ધરતા. તારા૦ ૧ 
તારા અધરઅમૃત વિષે, વંશની૧ વાંસળી, નાદ કરતી સુખ સ્વાદ આપે; 
મુળાવતી(ની) લાજને કાજ 'છોડાવતી, જડ તથા ચૈતન્ય ત્યાં ન તર્પે, તારા૦ ૨ 
તારી કટીતણી લંકપર, અંક આડો વળ્યો, વંક શે। કેસરી વન નાઠો; 
સુંદરી ઘેલડી, એક એકપર્‌ પડી, ધીર ને ધર્મ ક્યાં ચીર ફૂાટ્યાં. તારા૦ ૩ 
હા હુરી ચાલ, ચતુરજ પર ચતુર, દશભોવન »તે ડોલતાં- ઢોળતાં** ગાત્ર પોતે; 
વેદ વેદાન્તના, વાદ થાકી રહ્યા, અટક સહુ લીન થઈ લટક ન્ેતે. તારા૦ ૪ 
મારી કોણુ ગત, આખર ઓચિંતુ, સંચરુ સ્વાદમાં કુટીલ કામી; 
નરસૈંચો ભવોભવ, ભામણે તાહુરે, ચિત્ત રીત તુઠો તુજ સ્વામી, 'તારા૦ પ 


કમ૦-૦૦૦૦૧૦૦ કસબ કનસ. -ત૦--4 -ક૦૦૪૦તાળ તાઇ ૦૨૦૬૦-૦%-ર૦૦-નસન--૦-૦૦૫૦૦૦૯૦૦-૦૦૦૦૦૫૦ ખન 
“. _ૂૂેૂૂૂૂૂક્- નનન ન્ન કકક 


* દાધ્યા-કપાળે ડામ ચોંટથો. 1 ૬દ્દાવસ્થામાં #યારે સૂ્ધ દેખાતો! બંધ થાય, અથૌત્‌ 
હું આંખે આંધળો થાઉં, ત્યારે મારા માથાતળે પ્રભુ તમે રહેને, એટલે નિરંતર રક્ષણુ કરને. 
3 જળના સ્થાનમાં નાહવા ન્નય, અથોૉત્‌ ન્યારે મારી ખુદ્ધિ મને છેડી નય, ત્યારે હૈ 
વહાલા! મારી સાર-સાહાય કરન્ને. $ વેઢા-વેંઢવાળો-વિરલાયો-અયોત્‌ ન્યારે મારો સગ્ગો 
ભાઇ ઘરેણાના-પૈસાના લોભમાં લપટાય ત્યારે હે વહાલા! રખે તમે એવા લોભમાં લપટાતા 
ને મને છેડી દેતા. | આકુળવ્યાકુ. ૧ તાત્પયૈ-વિઠલ જે કૃષ્ણુ, તેના અધરમાં કુમમૃવ ભરેલું 
છે, “તેથી વાંસ જે જડ છે તે સજીવ થઈ, નાદ-સ્વર કરી, સુખના સ્વાદ આપે છે. કું કામ. 
% દૃશ ઇદ્રિયો એ જેતાં દરા ભુવન જે એવા દેહ. ".- ડોલવા લાગ્યાં. ** ટળી જવા લાગ્યાં, 


૬૦૮ 


નરસિંહે સેહેતા મૃત 


પદ હહ સેં. 
આજ અનોપસ દાહાડેલે, મેં તો નિરખ્યા શ્રી મહારાજ; 
નેણાં તે ભરી ભરી નિરખતાંરે, મારે ઉલટ અંગ ન માય, 
આનંદ મારે અતિ ઘણે. વ્‌ 
ધનધન માતા દેવકી, જેણે જાયા એવા રતન; 
સુંદરવદન -સોહામણુંરે, પ્રભુ પૂરણુ જરુંમત્તમ. આનંદ૦ ૨ 
મૃત્તિકા ખાતા માવજીએ, મોહ્યાં માતા કેરાં મન; 
કંમળવદન નિહાળતાં રે, વહાલે દેખાડ્યાં ચૌદ્ભોય્ૃન. આનંદ૦ ૩ 
ધનધન તે ત્રજનારને, જેને હુરિસું પૂરણુ ધ્યાન; 
માખણુ માટે આવીઆ રે, વહાલાનું ઘેર ઘેર થાચે ગાન? આનંદ૦ ૪ 
સુર ખ્રહ્ધા જેને પાર ન પામે, વેદ સદા ગુણુ ગાય; 
તે ગોકુળમાં ગોવાળ થઇરે, વહાલો વનવન ચારે ગાય. આનંદ૦ પ 
ધનધન ભાગ્ય એ ગિરિતિણું, જેનું બીલ] હતું મહાભાર;ર્‌ 
કર્‌ ધયોં જ્યારે કહાનજી રે, વારે નામ ધર્યું ગિરિધાર. આનંદ૦ ૬ 
ધનધન કાળીનાગને, જેને મસ્તકે ધરીઆ ચરણુ; 
સુખી થયા બ્રીજવાસીરે, જે જે બોલ્યા હુરિના જણુ. આનંદ૦ ૭ 
ધનધન શરદની રાતડી રે, મારે વહાલે રચ્યો! રાસ; 
ગેપપી ગાય ને ગોવાળિયા રૈ, વહાલે સહુની પૂરી આશ. આનંદ૦ ૮ 
કેશ ગ્રહી કંસ પછાડીઓ રે, ખાજા દુછ હણ્યા અપાર; 
કારણુસ્્પે હુરિ અવતર્યા રે, ઉતારવા ભોમીનો ભાર. આનંદ ૯ 
એ લીલા ગાએ ને સાંભળે રે, તેના મનની પૂરે આશા; 
ખેડુ કરનજેડીને વિનવેરે, ગુણુ ગાચે નરસૈંચો દાસ. આનંદંબ ૧૦ 
, પદ ૧૦૦ સું-રાગ સે।૨ઠ. 
હું રે વાણિતર તારો શામળિયા, હું રે વાણાતર તારોરે; 
પેહેલે રે પાને લખો લક્ષ્મીવર, અનેતનેો દાતાર રે. શામ૦ હું૦ ૧ 
આ કૅલજુગમાં પેઢી તમારી, ના ધરો અંગ ઉધાર રે; 
નરસૈંચાના સ્વામીને ડહેનને, હુંડી મારી શીકાર રે. શામ૦ હં૦. ૨ 


* પા૦ “ધેર ઘેર શ્રી ગોવિદ.” 1 નેનું પોલાણૂુ. 4 અતિ ઉંડું. 


પરિશિષ્ટ ૨ જું. ર૦૯ 


પદ ૧૨૦૨ સેં. 


શીકારજે શામળા આ સેવકની હુંડી, શામળશા શેઠ સુજાણુરે; 
જે કાર* જ્તરો વહાલા નરસૈંયા કેરું તે પહેલા જાજે પ્રાણુરે. શીકા૦ ૧ 
તેલ કઢામાંથી તાર્યો ૨ સુધન્વા, ગુણકાને ઓધારીરે; 
મંજારી ખચ્ચાં વહાલે ખળતાં ઉગાયાં, એવી લીલા છે તમારીરે, શીકા૦ ૨ 
પ્રવ પ્રહ્માદ અંબરિષ ઓધારિયા, ગૌતમનારી તારીરૈ; 
નારાયણુનું નામ લેતાં અજામેળ તાયોં એવી લીલાષર મેંવારીરે. શીકા૦ ૩ 
અધમ ઓધારણુ, રૃષવિદ્ટારણુ, ભક્તવત્સલતા ',ભલી તારીરે; 
નરસેંયાની હુંડી સ્વીકારી, લજ્જા રાખને સોરારીરે. શીકા૦ ૪ 


પદ ૬૨૦૨ સું.1 


અહા ભાઇ રે શાંતિ પમાડે તેને સંત કહીએ, 
એના દાસના દાસ થઇને રહીએ, એ ભાઈરે શાંતિ પમાડેતેને સંત કહીયે. ૧ 


વિદ્યાનું મૂળ જ્યારે ગુરુજી ના બતાવે, ત્યારે મેહેતાને માર શીદ ખઇએ; 

મલ્યો ચુરુ ને બોધ ન દીધો, ત્યારે તેના ચેલા તે શીટ થઇએ. અહે૦ ૨ 
કલ્પવૃક્ષ સેવે જ્યારે દારિદ્ર ઉભું, ત્યારે તેની છાંયે તે શીદ રહીએ; 

સોહટાની ચાકરીમાં ભૂખ ન ભાગે, ત્યારે તેની વેઠે તે શીદ જઇએ. અહે૦ ૩ 
વૈઘની ગાળી ખાધે દુ:ખ ઉભૂં રહ્યું, ત્યારે તેની ગોળી શીદ ખધઇએ; 

લીધા વળાવા ને ચોર જ્યારે લૂટ્ટે, ત્યારે તેની સંગે તે શીદ જઈએ. અહે૦ ૪ 
નામ અમૃત મારે ગુરુજીએ ખતાવ્યું, ત્યારે તે તો ચોંટયો છે મારે હૈયે; 

મેહુતા નર્સેયાની વાણી મછુરી, શોધીને શરણું રહીએ. અહા૦ ષ 


* આંટ, સાખ. 1 ખૃ. કા. દોહન ભાગ ૩ નમાં, પૃછ ૭૯૦ મા આ પટ્ટ થોડા ફેરફાર સાથે 
બાપુના નામની છાપ સાથે પ્રકટ થયેલું છે. રાગ એક છે, મતલબ એક છે, સહજ ફેર છે, તેથી 
એમ ભાસ થાય છે કે નરસિહ મેહેતાના ૫૬ ઉપશ્થી સાંભળીને બાપુએ તે પદ રચેલાની કલ્પના 
સ્વાભાવિક છે. સંવત ૧૮૦૫થી તે ૬૦ સુધીમાં લખાયેલા સુરતના મહાજનના શેઠ ભગૃભાઇ 
ટ્વારકાંદાસના ચોપડામાંથી આ પદ ઉતારેલું છે. ભાષા નેતાં એ પદ નરસિહ મેહેતારનું કોય એ 
માટે રંકા થાય છે, તેમ બાપુ સાહેબ ગાયકવાઠડપદથી એ પદ ૨ચાયું તો નથી જ. કોઈ ભક્તે 
નરસિહ મેહેત્રાના નામતી છાપ માર્રી હોય, એ સંભવિત છે. 

૩૯ 


તક કૃ ૧. “૦૦૦ ક ખક ન એ. ત સ્‍કમતાટઝટળ૧૦#૦મ-૦ કમ કપ૦૦ “નક ““કન આ ત ક સફા અ#૦૧મસજનબરારનાહક ભ, 


૬૧૦ નરસિહ મેહેતા ફુલ 


પદ ૨૦૩ સું-રાગ-પ્રભાત. 
ગોઠડી મીઠડી ગાકુલાધીશની, શ્રવણુ સુણુતાં પરમ પ્રેમ જાગે; 
સકલ સિદ્ધાંતનું સાર કોતુક કથા, સર્વથા સર્વ સંદેહુ* ભાગે. ગોાઠંડી૦ ૧ 
ભણે પંડિત ઘણુ ઘા કરી ગાગરી, પાંગલી ખુ પછે કરેરે ચર્ચા; 
જો ક્હે ઈશ આરાધના સાધના, કે। ગજાનન ક્રે અંખ અર્ચી, ગોઠંડી૦ ૨ 
વાઢાથે* તે વદે, ધર્મ નવ અણુ હુદે, શાસ સિદ્ધાંત સપને ન જાણે; 
તકને ખીર જેમ, વીર ને કખુદ્ધ હોય, ચરમ ને ચીર સરખાં વખાણે- ગોઠંડી૦ ૩ 
તેને કારણ એકે! મતે નવ ગમે,[ મન રમણુ ગોમુલાધીશ ચરણે; 
ભણે નરચૈંચો એ વાતો વના, આળપંપાળ કૈમ પધરુંય કરણે. ગોઠડી? ૪ 
પદ ૨૦૪ સું. 
જયારે જાડું ત્યાં હરિ મારા રુદીયા માંહે રહેજે, 
હુદયામાં રહૅન્ને, પ્રભુ મારા ચિતડામાં રહેને; 
જન્માોજન્મ હૅરિ તારી ભક્તિ ઝુને દેને. જ્યાંરે૦ ૧ 
અસેરે પતિત તસે પતિતના પાવન વહાલા, 
અમને સરતન્તવ્યાં હુરિગુણુ તમારાજ ગાવા; 
જશવંત ઝુવર, જશેોદદાના જીવન વહાલા. જ્યાંરે૦ ૨ 
આજ તો દીઠો મારો હુરિ રંગડામાં ભીને, 
નેહુ લાગ્યો તારો, રસ પ્રેમે લીને; 
ત્રેહુના વિંધાયાં અમો ભૂધર મન ભાવ્યા વહાલા. જ્યાંરેન ૩ 
મુળા તો તજીને વહાલાજી વૈષ્ણુવ કહાવ્યા, 
રહુ તો જાનને, પણુ સ્નેહુ મ જાજે વહાલા; 
નરસૈંયાના સ્વામી ભવોભવ ભલેરા થાનનેવહાલા. જ્યાંરે૦ ૪ 
ધદ ૧૦૫ સું-રાગ બિભાસ# 


સંત કરુલુ। થડી, સકળ કારજ સરે, કુષ્ણુકરુણા થકી કૃષ્યુ ભાસે; 
જગત કરુણા થકી. ચોનિ નિત્ય નવી પરે, પેરે પેરે દેહ્‌ ગર્ભવાસે. સંત૦ ૧ 


* ડેવળ વાદને અર્થે-અંગે જ. તેઓ ઈશ્વરનું નામ લે છે. 1 કેવળ સિદ્ધાંત અર્થે જ [નહીં 
ર તરવના પ્રકાશ અર્થે). એ ખન્ને પક્ષના લેકે તાણાતાણ કરતા હોવાથી કોઇના તશ્ક્‌ મારે મન 


હઢળતું નથી. 








પરિશિષ્ટ ૨ જું. દ્યૂજ્‌ 


સંત સુખિયા સદા, દુઃખ નવ ધરે કદા, જીવ જંજાળ ભરપૂર માતા; 
જગત ' ઉન્મત્ત ફેરે, ગિષે“વાસના ધરે, ભક્ત ભગવંત સંઘ; રંગ રાતા. સંત૦ ૨ 
જગત ગતિ પરહરી,ભક્તિ લે દહ કરી,અખિલ અદ્ર થર] હરિ દુર ન જાશે; 
ભણે , નરસૈંયો સતસંતને સેવતાં, પેરેપેરે પરમ આનંદ થાશે. સંત૦ ૩ 
પદ ૧૦૬ સું-૨ગ રેશાબ* 
લુંટાણક રે લોભીયા, માયાનો વલુંધ્યો; 
યમને લેખું આપવું, આળસમાં શું ,સુતો. લૂંટાણા૦ ૧ 
આળસમાંહુથી ઉઠની, સુતો શા માટે; : 
હુરિ હીરો જાચે હાથથી, તારું હેડું નં? ફાટે. લૂંટાણા૦ ૨ 
કારે નિદ્રામાં સુઈ રહ્યો, ગઢ લીધોરે ઘેરી; 
કાલ દદામું દેઈ ચેતાવે, ધેલા ચેત સવેરી. લૂંટાણ।૦ ૩ 
નદીતણું નીર નિરખ, જ્નેની જાય છે વહેતું; 
આયુષ' ઓછું થાય છે; રાખ્યું નથી રહેતું. લૂંટાણાબ ૪ 
ટાલ પડી આ શરીર તારે,$ મોટું કરની કાળુ; 
જે સુખ હુરિ નવ ઉચરે, તે મુખ દેની તાળી. લૂંટાણે૦ પ 
સો ફેરે એંક ગાંઠ છે, જેને લાગે છે ચટફો;ુ * 
ભજી લે નરસૈંયા શેઠને, ભાગે ભવનો ભટકે. લૂંટાણા૦ ૬ 
પદ્દ ૨૦૩ સું. 
વૈષ્ણુવને ઘેર બેઠાં ગંગા, નિર્મળ હુરિચુણુ ગાયરે; 
જ્ાઢી કેટી તીરથ તાંઢાં આવે, જ્યાં સંત સમાગમ થાયરે.' વેષ્ણુવને૦ ૧ 
હરિથી વિસ્નુખ તેને શું કરેગંગા, જેમ ખગ ગંગામાં નાહાયરે; , ' 
મૂઃ ન કર ત્ર મટ રઃ વેષ્ણુવને૦ જે 
ગંગાજી એણી પેરે બોલ્યાં, હું ત્રણુ * લોકને તારુંરે; 
હુરિના જનતે સુજને તારે, કહે નરસૈથો હું વારેરે.| વૈષ્ણુવનેન ડું 
', પદ ૨૦૮ સું-રાગ આશાવુરી* 
વૈષ્ણુવ જનને વિષયથી ટળવું, હળવુંર્વ માંહીથી મનરે; 
છંદ્રિય કોઈ અપવાદ કરે નહિ. તેને કહીએ વૈષ્ણુવ 'જનરે, ટેફ 


_તઝનતભ "નનન 


ન--- ઝામર ઇમામ જમાળમન્યાર 
* વિષય. ' 1 સેઘ-ટોળીં ડં પાપતાં પડે. $ પાઠ, “ટાળ પટીયા એ દેહને.” 
| વારી વારી નં, ૧ મલીનતાના ભારથી રહિત-નિ્મેળ, નિખાલસ, ફુડકપટ વગશ્તું. 








ન્ન 





૬૧૨ નરસિહ સેહેતા મૃત 


જુષ્ણુ કુષ્ણુ કહેતાં કંઠજ સૂકે, તોચે ન મૂકે નિજનામરે; 
શ્રાસોશ્રાસે સમરૅ શ્રીહુરિ, મન ન વ્યાપે ઠામરે. વેષ્ણુવ૦ ૧ 
અંતરવૃત્તિ અખંડ રાખે હરિસું, ધરે કૃષ્ણુનું ધ્યાનરે 
ત્રજવાસીની લીલા ઉપાસે, બીજનું સણે નહિ કાનરે, વૈષ્ણુવ૦ ૨ 
જગસું તોડે ને જેડે પ્રભુસું, જગસું જેડે પ્રભુસું ગુટીરે; 
તેને કોઈ વેષ્ણુવ નવ કહેશે, જમડા લેઈ જાશે કુટીરે. વૈષ્ણુવન- ૩ 
જુષ્ણુ વિના ઢાંઈ અન્ય ન દેખે, જેની વૃત્તિ છે કૃષ્ણાકારરે, 
તૈષ્ણુવ કાહાવે ને વિષય ન જાવે, તેને વાર વાર ધિષ્કારરે, વૈષ્ણુવ૦ ૪ 
વૈષ્ણુવને તો વ્મ લાગરો, કુડિયાને લાગશે કાચૂંરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામીને લૅપટ નહિ, ગમે શોભશે સાચુંરે. વેષ્ણુવ૦ પ 
પદ ૨૧૩૯ સું-રાગ આશાવરી. 
વૈષ્ણુવ જનને વિરોધ ન કે।ઇસું, જેનાં દુષ્ણુચરણુ ચિત્ત રહ્યાંરે; 
કાવાદાવા સર્વે કાહ્યા, શત્રુ“ હુતા તે મિત્ર થયારે. વૈષ્ણુવ૦ ૧ 
મુષ્ણુ ઉપાસી ને જગથી ઉદાસી, ફાંસી તે જમની કાપીરે; 
સ્થાવર જંગમ ઠોમ ન ઠોૉલો, સઘળે દેખે મૃષ્ણુ વ્યાપીરે, વૈષ્ણુવ૦ ૨ 
કામ કે ક્રેધ વ્યાપે નહિ ક્યારે, ત્રિવિધિ તાપ જેના ટળિયારે; 
તે વૈષ્ણુવનાં દર્શન કરીએ, જેના જ્ઞાને તે વાસનિક] ગળિયારે. વૈષ્ણુવ૦ ૩ 
નિસ્પૃહી ને નિર્મળ માંત વળી, કનકકામિનિના લગીરે; 
શ્રીસુખ વચને! શ્રવણે સુણુતાં, તે વેષ્ણુવ ખડભ્ાાગીરે. વૈષ્સુવ૦ ૪ 
એવા મળે તો ભવ દુઃખ ટળે, જેનાં સુધા[ સમાન વચનરે; 
નરસૈંટાચા સ્વામીને નિશદિન વહાલા, એવા તે વૈષ્ણુવ જનરે. વૈષ્ણુવ૦ પ 
પદ ૧૧૨૦ સું. 
મારા હેરિજીસું હેત ન દીસે રે, તેને ઘેર શીટ જઇએ, 
૨ તેને સંગે શીદ રહીએ; મારા હશિજસું૦ 
હેત વિના હુંકાર ન દેવો, જેતું હુરખસું હઇડુ ન હીસેરે 
આગળ જઈને વાત વિસ્તારે, જેની આંખમાં પ્રેમ ન દીસેરે. તેનેન ૧ 


* કામ, ડ્વોધ, લે'ભ, મોહ, મદ, મત્સર, આરા ને તૃષ્ણા-એ આઠ ચ્રઝુ છે. 
4 જેથી વાસના ખંધાય તેવા પ્રાણી પદાર્થ ડફ અમૃત. 


પરિશિષ્ટ ૨ જું.. દ્ય્કુ 


શક્તિભાવનો ભેદ ન જાણે, ભુરાચો* થઈ ભાળેરે; 
લલિતલીલાને રંગે ન રાચે, ઉલંચી અંધારું ટાળેરે, તેને ૨ 
નામતણે] "વિશ્ષાસ ન આવે, ઉંડું ઉંડુ ચોધેરે; ' 
જાણવી ફેરા તરંગ તજીને, તટમાં જઇ કૂપ ખોદેરે, તેને૦ ૩ 
પોતાના અંગ સરખો કરી માને, પુરુષાત્તમની કાર્યારે; 
નરસૈયાના સ્વામીની લીલા, મતિયાં ભમાવ્યાં છે માયારે. તેને૦ 
પદ ૧૧૧ સું-રાગ પંચમ પ્રભાત? 

જુષ્યુજી મુષ્ણુજી કૃષ્ણુજી કહેતાં ઉઠોરે પ્રાણી; 

કુષ્ણુજીના નામ વિના જે બોલો, તે મિથ્યારેવાણાં. પુષ્યુજી?. ૧ 
કુષ્ણુજીએ વાચ્યું રુડું, ગોઝુળીઉ ર ગામ; 
રુષ્ણુજીએ પૂરી, મારા મનડા કેરી હામ, પૃષ્ણુજીન ૨ 
કુષ્ણુઝીએ અહુલ્યા તારી, ગુણુકા ઓધાંરી; 
કૃષ્ગમુજીાના નામ ઉપર, જાઉં બાંતહારી. ફુષ્ણુશ%૦ ૩ 
કૃષ્ણજી માતા,મુષ્ણુજી પિતા,પ્ૃષ્ણુ સહોદર ભાઈ; 
અંતકાળે જાવું એકલડા,સાથે (બ્ર) જુષ્ણુની સગાઈ. કૃષ્ણુજ૦ ૪ 
કુષ્ણુજી મુષ્ણુજી કહેતાં, મુષ્ણુ સરાખા થાશે; 

ભણે રે નરસૈંચોા સેહેજે, તમે વેકુઠે જાશો. મુષ્ણુજીબ પ 


દિ 


૦૬ 


શા 
સમામઃ 


ગી 


ક ય “ન શ્ન્‍્મ્ક ક ન્- ઝુ સઇ કક ન કકક કરસન ન 9 ૫૧૯ટન:૦નળ#-૯ ક ભ #શલામવકતમનાકનવકર, ૦--૦૦-૪૦૦૦૦૫૦૦૦૦૫ભાલત્રજ#પવ્‌ 


* હુડખયો અથવા બહેબાકળો. 


€૧૪ નરસિંહે સેહેતા જુત 
પદ પાઠાંતર. 


ક 

[ આ પદ સંત્રહ એક કે બે «્તૂતા ચોપડા ઉપરથી કરવામાં આવ્યો નથી, પણુ લગભગ 
સો એક ન્તૂટ્ા ન્હૃટા જૂતા હસ્તલિંખત કાવ્યો અને પદોના પુસ્તકે. માંથી તારવી કાઢીને કરેલે। છે 
એકવાર છપાઈ ગયા પછી તેજ પદેોના પાઠાંતરોમાં ન્યાં મોટા ભેદ જણાયો, તેવા એકાદ બે 
પદો પરશિરિષ્ઠ્માં આપેલા છે, અને તે સિવાયના અત્રે આપેલા છે. ,દુદ્દિ-રષ્દિ અને પ્રત પાઠાં- 
તર જે પાછળ આપેલા છે તે ન્યાં સુખ્ય સુખ્ય દેખાયા તેવાજ આપ્યા છે. ગન્થના'પ્રથમ 
ભાગમાં છપાયલા કાવ્યોના પાઠાંતરો આપ્યા નથી, તેમ જ બીજી તરી આવતી નાની નાની ભૂલે 
તથા અક્ષર આક વાંચનારને સુધારી વાંચી લેવાની વિનતિ છે. ] 


શુંગાર્માળા* 
"પદ ર૨ સું. 
પાદુરી પટોલિયાં આ કોઈ ખાઇ રે, આ તો નવલ નારી કે। દીસે રે; 
એ આગળ આપણ કેમ ગમશે રે, મારા વા'લાજીનું મન હીસે રે. જૃ 
સઃ ન નેં તડ નઃ 
ચતુરપણં ચાલ્યાનું નો નળે, કારણુ કામ જે છળકે છે ર્‌ે; 
ખત્રીરા માંહે એકો નવ ઓછું, રારાવદ્ટની મુખ ઝળકે છે રે 


7% 


રે. ૩ 
વેણી વિચાળ વ્યાલ જીમ ડોલે, સુખ બોલે અમૃત વાણી રે; 


શેળ રાણગાર સજને શ્યામા, રામા તે રૂ૫ વખાણી રે. ૪ 

એને નિલવટ ટીલડી ને નેણુ સમાર્યા, નાકે નિમેળ મોતી રે; 

તરસૈયાચા સ્વામીને મળવા, ખંજન નયણે નેતી રે. પ 
પદ ૧૩૭ સું. 


મેહેલ પીતાંબરા અંબર માહુરં, સૂર ઉગે કેમ સુઈ રહીએ; 
અમ ઘેર સાસુ નણુંટ છે દેોહેલી, કંથ પૂછે તેને જું રે કહીએ. મે૦ ૨ 
ધેન દોહેવી ધેર વાછરું ઢળવળે, મહી અવળાણું આજ માહરે; 
લોક તણી લાજ લોપી રહે લહ્મીવરા, કાલે વળી આવરે કેણ્‌ તાહરે. મેન" ૨ 
તું તાહરે મંદીર ત્રેમસું પોઢીએઓ, માહરે મંદીરે ટૂર નનું; 
કંઠથી ખાંહાડી કાહાડ કમળાપતિ, આજ પછી રે હું નહિ રે આવું. મે ૩ 
પંખી રાખ્ટ્ર કરે અતિ સુંદર ખહુ, , દીપક જ્યોત ઝાંખી થાય; 
કઠેથી કુસુમના હાર કરમાઈ ગયા, ગાયક પંચમ રાસ ગાય. મેમ ૪ 
સુરતસંગ્રામની સાધના રિથિલ રહી રે ઉન્નગરી શીરા નામી; 
નરસેયાચો સ્વામી ભલે મળીઓ, તેહની વેદના વેગે વામી. સેમ પ 


પદ ૧૪૮ સૂ. * 
કેણુ પુણ્યે કરી, નાર હું અવતરી, શ્રીહરિ દીન થઇ માન માગે; 
જેહતણી અકલગત, અમર કરે નવ લહે, તે કમળાવર્‌ કંડ લગે. 


૬" 


પદ પાઠાંતર, દ્યૃષુ 


જગન ટ્રાને કરી, નગ ખ્યાને ધરી, બહુ તપ આદરી દેહુ કષ્ટે; 
સ્વમ માંહે હરિ નિમેષ ન નિરખીઓ, તે હરિ નિરખીએ મેમ ડ્ષ્ટે. ૨ 
શુક સનકાદિક, સહજ શેોહે સદા, સુજ ભુવન વેફઠ સરખું કહાવે; 
તે પેં અધિક છે, મંદિર માહારે, પેમે પીતાંબરો રેજે આવે. 3 
અક્તવત્સલતણું, બિરટ્ પોતે વહે, એમ કહે સમરથ વેટ વાણી; 
નરસૈંયાચા સ્વામી, સુખનો સાગર, ૪ીધી કૃપા સુને દ્રાસી ન્તણી. ૪ 


પદ ૧૪૯ સું. 


સકળ રનતી હવી, આજની અભિનવી, પલંગ બેસાડી પિયુંએ હાસ્ય કીધું; 

કર દર્ષણુ ધરી, વદન અવિલેકતાં, પ્રેમનું ચંબન ગાલે દીધું. સ૦ ૧ 

કુસુમનતા હાર કઠ ભૂષણુ ધરી, જૂજ ભીડી ભૂધર રુદીચા સાથે; 

સુર્તસગ્રામમાં સુભટ સાથે ભડી, જીત્યો જદુનાથ ખળ ખાહ ખાથે. સ૦ ૨ 

મદનના સૈન્યમાં માન પામી ધણું, જુદ્ધ જીત્યું રણુ હાથ આવ્યું; 

કોટબ્રહ્માંડતણ્‌ા! નાથ મેં વશ કર્યો, અજિત જીલાતણું બરદ કરાહાવ્યું. સ૦ ૩ 

જેમ ગજ જીય સાતંગ માહા મદગલીત, સુંદરી સેજ" હરિસિંહ આવ્યે; 

નરર્સયાસે। સ્વામી, ખહ વિધિ નાયક, કેસરી કાત સાહી નચાવજ્યો. સ૦ ૪ 
"પદ ૨૭૪ સું. 

આંખ અણિયાલી સૌ. કોઇ આંજે, આંન્યામાં ઘણા વેહેરો ૨; 

*ાહાં લગી પિયુજી પ્રેમે ન બોલાવે, આભ્રણુ સધળા ડેહેરે। રે. ૧ૃ 

મોહ મચકોડે મોહુનત નવ રીઝે, દૃદયાભ્યાંતર નેય રે; 

આવલ કેરા પૃષ્પ અનોપમ, શીરા ન અરે કેય રે. ૨ 

પ્રીત વિના પુરષોત્તમ ના'વે, વાહાલે। પ્રેમ વિના નન રાચે રે; 

ભણે નરસૈયો અમૃત રસ ઉલટયો, ભરી લેવો ઘટ કાચે રે. ક 

૩ જ કરડી ખીજ પ્રતમાં નીચે પ્રમાણે છે. 

સાચે મને અને સત વાદે, સદા રામળયો રાચે રે; 

નરસેંયાના સ્વામીનો રસ ઉંડો, ભરી લેવા ઘટ કાચે રે. કુ 


---ડક્૭૬5-ૂૂ- 
પરિશિષ્ટ, 
પદ ૪ ચુ. 
રસભર્‌ રંગતણ્‌ા રે ઝાકમઝોળ, હેલી રમે. રસાળી; 
કેસર ચંદન વહાલાજને છાંટે, ધાઈ ધારક ત્રજ ખાળી. જૃ 


મળી છે તવતવડી રે, ન્હરજીને સાલ્ધાં આંહે; 
જમુના પુલિનસું રી।ભિત સુંદર, વેણ મધુર ધુની વાહે, ૨ 


૬૧૬ 


નરાસહું મહેતા કૃત 


અખીર ગુલાલ અગરરસ ઉત્તમ, ઉછાળે ત્રજનારી; 
ફાગ ખેલે રસ શ્યામા મનોહર, સ્વામિજી અતિ સુકુમારી. 
હારી કે જીતી સખી જન, લોષપી ' લાજ શા કૂળ; 
નરસેયાચોા સ્તામી ભલે મલીયો, ભક્તવત્સલ બિરદ છાજે. 


પદ્ટ પ સું. 


ચાલ ચાલ સખી સખી નેવાને જઇએ, શ્રી ગોકુળ આંબેથ્સોર્યોરે; 
સોળ સહસ્ર શાખ લાગી એને આંબે, ત્રિભાવન છાંચ ધરી રલ્રોરે. 
જનદવકુળ વસુદેવે વાવ્યો, દેવઝી ઉદર ઉગ્ચોરે; 
આણું ૬ઇ ખાવા નંદ વેર રોપ્યો, જશોમતિ પયોધર' સીંચ્યોરે. 
સપ્ત પાતાળ મૂળ ટઢ નાંખી, શાખા સુરીનર પરવરીયોરે; 
ગુણુ ગાય નારદ શારદ, બ્રમર કમળ પ્રેમળ રહોરે. 
ષદ્રવ અંબરિષ રુક5કમાંગદ રાન્તન, ભક્ત પ્રહેલાદે વેઢચોરે; 


%. 


"ખર 
ભણે નરસેંયો સેવાના કૂળ, વેષ્ણુવજનને દદે રલોરે. 


પદ ૮૯ ઝું. 


રાતા કરનખ કામનીઆઓંના, રાતા અધર સુદંત; 
રાતી ચોળી ચું#$ડીઆ રે, રાતા કપોલ સોહંત. 
રાતી પટોળી પાયે રેોલંતી, રાતા ઝલકત રતન રદે; 
રાતા ગુલાલ ઉછાળતી અબળા, ત્રિયા મીલી હે।હે વદન વદે. 
રાતા માંગ સિંદુરે ભર્યો રે, રાતા કુંકુમ રેળ; 
રાતી કંચુી ક્સણુ કસા રે, રાતા સુખ તંબેોળ. 
કાહાનજી રાતા કામનીએ રે, કામની રશાતી ડકૃષ્મ ગુણે; 
સરખ! સરખું સહુ કોઇ રાતું, નરસેથો રાતો! હરિ ચરણે. 


પદ ૧૨૫ સું. 


ધરણીધરસું લાગ્યુ તાહરું ધ્યાનરે; 

ગોપી મહીડું વિસારી મેલ્યું, લો કોઈ કહાનરે. ધ. ૧ 
લોક કહે ગોવાલણી ઘેલી થઇરે 

વેચે છે કાહાન તારે માથે છે મહિ રે. ધ. ૨ 
વેચંતી ,વેચંતી ચાલી નગર સુઝારરે; , 
માથે મડી માંહે નેદફમારરે. ધ. ૩ 
ચદ લોક જેના સુખમાં સમાચરે; 

તે કેમ 'કાહાન તારે વેચાયો જાયરે. ધ. ૪ 
નરસેંયાચો સ્વામ્ડી ભત રાખી, ધીરરે; 

આપ સરીખડા છીધાં આહીરરે. ધ. ષ 


ચા. 


ચા. 


ચા. 


ચા. 


ન્ડ 


રાસ સહસપદી 
પદાંક. પંક્તિ. 
૨ ૪ 
પ શિષ્રેક 
ય ૪ 
પ્‌ ૨૧૪ 
૧૨૦ દ્ર 
શરૃ ર 
રૃ૯ ૬ 
૨૯ ત 
૨૧ 4 
22 જૈ 
૨ષ ૪ 
૨૮ ૪ 
૨૯ ૪ 
૭૦ નિ 
૩૬ ત 
૩૬ પડ્‌ 
૩૯ ધ્‌ 
કહ દ 
ષ્‌ ક 
72 99 
ય૪ ૨૦ 
પ૪ ૧૯ 
હજુ ૨૦ 
૬૩ રૃ 
૧9૭ ૨ 
727 ત 
22 ય 
ક ૩-૪ વચે ] 
૭૮ ૨ 


ર. 
થા, 
૬, 
પા. 
ષા 
ચ 
ચ 


૭) 


પાઈ 


પા.. 


પા. 
શુ. 
પ 
પા 
પ 
કા 
જી. 
પ 


લા 


નગન 


કસવા 


સાઈ 


પા. 
પા. 


રાણ 


૨. 


પા. 
પા. 


હુનાબ, 


૪. 


પા. 
પા. 
પૂ. 


છુનવાક- 


જ. 


જં. 


શુદ્ધિ-જૃદ્ધિ-પ્રત પાડાંતર- 


-મનનાતાાસનનત.૦નક#ઈ આખા... -ત-૦૦૦ાવાબમ૯૫૦#રનથ 


તાલ આપે ઉસંગે. 

રાગ મલાશર્‌. 

સેળવે તારણી તાનરે. , 

ઇુસુમે વધાવે દૈવતા, રાસ સુદર શેોહાચરે. 
*સનનેઃ મોહન, મહારી સેજે જ્ાડીયારે. 
“હાલે દીધુ સાઇરે 

નેણે નેહુ ઝડ લાગીરે 

કરીને આવી, સાંઇડુ લીધું હેજેરે. 

ચાલી ભ'મર ભેળીરે 

બી, ચાલી ભામર ભોળી. 

આખડલી અણિયલ ખીલી, લાલા લાડસ વેલીરે. 
અધર અમૃત રસ પીચે "ડરીને 

શ્યપસ સાથે સ્તહ. 

ક્ષણ અળગા નવ ફડરીચે- 

ઉરવર ચોળી... 

અપ્વી મુખછું ભળીયેોર 

દુરિજન સધળા અહૃળક બોલે. 

ભણે નરસેવા સળવળતા મેહેલી . 

વનતણીમ હરણી. 

ખી. ન્ણે ભયભીત થયેલી હરણી 

કરમળડાો ને ખીર 

તરુવર પુધ્યુંરે... 

બેહેદેવનો સ્વામીરે... 

લટલટકે ને લટકે ચાલે. 

ખાજ્ત તાલ મૃદંગ ખાંસુરી, દ્વાત... 

... બિન્દુ મરકત મણિ... 

ઝંળકત કુંડળ કનક રાખડી, ઉર લટક્સ મોતનમાળા. 
હરખ્યા સુરીનર દેવ મહેશ્વર, જશોદાનંદન જીઓ જીએ; 
પૃષ્પક્ઝિ તયાં કરે' પ્રેમશું, નરસેંયો ત્યો દીવટીયો. 
પીતાંબરની કાછ કછીને. 


૧૬૨ 


72 


77 


૨૧૭ 


૧૬૩ 


૧૬૫ 


27 


શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ-પ્રત પાઠાંતર. 

પંક્તિ. 

કુ પા. તેજ ગળસ્થળ કુંડળ ઝળકે. 

વ પા. ધાઈ ધાઈ ચુંબન, દે આલિંગન, ગોપીને ગેપીનાથરે. 

ક પા. તત થે તા થેકાર કરીને, નાદે... 

પા. ખી. ,અખીર ગુલાલ ઉડાડે અખલા, ચાંપા ચોસર લેંહેકેરે. 
૨૨ પા. રાંશુ હાથ પસાચેરે. 

ષન શુ. નીર'ખ્યા શ્રીહરી, પ્રેસશુ. 

૪ પા. અધર ચુંબન કરી, કુચરફૂળ કરધરી, સાથે ભળી લાજ લોપી. 

ર શુ. માંગ સિન્દ્રે સોહેરે. 

૨ શ. :ચાલાપે અબળા આનંદી. 

૩ પા. કરસુ કર, ઉરસુ ઉર ધરજત્તત પલવટડી. 

૪ પા. નેહ ઝડ લાગી ઉલટી અબળા. 

. પા. ધન ધન જીવન જીવતી બાળા, વંદદાવનમાં..* 

ન પા. એક તો અન્ન ઉઠીને છાંડી. 

૪ પા. ન્તૂવતી ત્તૂથ મળીને ચાલી, જાણે સાહેરર ), 

દ પા. વચન માઠાં સુંટર મધુરા ઉચ્ચરતી, વાહાલાને સુખ મનાવેરે. 


૨જી ને ૩૬૩ કૈક રીત રાગ રત કામિની, પીચે પાયે અધર અમૃતરસ પાન; 
કડી વચ્ચે વધુ.  મરકલડે મુખ નિરખે નાથતું, નાથ નિહાળે ગોપીતું કયાન. 


દ પા. ...જેતા, મન્મથ વિકલ થયો તજ માન. 
શિર્ષક... પા. રાગ સાળવ. 
રૃ પા. વહાલે વાંસલડી રુડી વાહીરે. 
૪ પા. .**જઈ સોહનને મતાવેરે. 
ય પા. નિરખ્યા સુંદરવર. 
રૃ પા. શામળીયાનો સ્નેહરે સારી સજની, તુજ વિના કોને ના કહેવાયરે 


૪ પા. મનમાંહે મનોરથ બધરતી હુતી, તે તે તે! આવ્યો સારી સેજરે.. 
ર૨જનેડજી ફે અમારે કાજે વાહાલે। ગોધેન ચરાવે, આવે વૃંદાવન માંચરે; 
કડી વચ્ચે વધુ. $ દાણુને મસે #વાહાલે આવી રોકે, મારમમાં આડો થાચરે. 


દ પા. નરસેચાચ। સ્વામી સેગ રસતા, 
૨ પા. 'આધુરે પાછું નેઇ અદકેરું, હાર ગળામાં ઘાલ્યોરે. 
૪ પા. કાછ'કાસિનીના કુચ ભીડીને, ગમતું કરે વનંમાળીરે. 


કી મ રસીક રાસ રમી ૬'દાવન, એણીપેરે આનન્ટદી કીછુંરે; 
* 7 નરર્સેયાચે। સ્વામી ભલે મળીચો, કારજ આપણુ સીછુંરે. 

જૃ 'પા. શામલિયાને સગ્સે રમતા., 

૪ પા. ભાવ ધરી ઉર પરિચેરે.. 


શદ્ધિ-વૃદ્ધિ-પ્રત પાઠાંતશ. ટ્૧૯- 


ષદાંક. પંક્તિ. 
૫૬૫ ૨ જુ. અલચેશું આલિગન આપા. 
99 પ પા. જેઅન સકળ હોય, તરી. 
૧૮૮ ૮ પા. સુર્નર જય જયકાર કરે ને ઇદ્દાણી પુષ્પે વધાવેરે. 
વસત. 
રૃ રૃ શી.'સુખી સખી ઘેર સોહે. 
થુ ટ [ પા. નરસેંચાચા સ્વામી સ્થિર થઇ રહેજે, ભામિની ભોગ ભમી લીજે. 
પા. બી. નરસેંયાચા સ્વામી ચૈ ધરૈયો... ... 
પા. ત્રી...બામનિ ભોગે ભોન્ે. ગ, 
રૃ પા. આ રત રડી રે રડી રે સખી, રડો તે માસ વસત. 
રન ૭-૮ પા. રસીકવરને ઝુખીએ લુંબીએ, આજ તો તાનની લાજ છુટી. 
22 ૯ પા. .,.વશ કરી લાહાવેો લે ઉર ધરી. 


» ૨૦-૨૧ લીટીર્‌ ચુવા ચંદન વળી અગરનન, કેરાર ગાગર લેને ભરી; 
વચ્ચે. ક કોણ પુણ્યે કરી પામી સુંદરવર, આ અવસર નહિ આવે ફરી. 
૧ લીને૨ ૦૭] કર્યો શણગાર હાર મનોહર, 'પેહેયા ચરણાં ચાળી; 
કટી વચ્ચે 7 માંગ સિદ્ૂરે, કાજળ અતિ ભલાં, કુકુમ કેશર વધેોળી. 
૮ ષ્‌ પા. એક, એકના કર પાલવ સાહે, અખળા... 


શૂ 


ક ૮ પા. ગોપી ગોવિદ રંગભેર રમે, વ્યાં જુવે નરસૈંયો દાસ. 
૨૦ ર પા. મોહરાં તો સહકાર મનોહર, મોરી અતિ ટ્ટુમ વેલી. 
કિ પ પા. બી. બનટ્ટુમ સધન સુવેલી, જન વદળ કુમ તરુવેલી. 
ર ડ કડી.) પ. ધન વૃંદાવન સાહે, ધન જમુનાને (?»_ 

# નસરસેંયાચો। સ્વામી ભલે મળીયો, જીવન રરવસ ડુલે. 
૧૨ ર પા. નારી નિરૈકુર ફાગ રમે. 
ક ૨ પા. ગ્રેસ અંબુજ રસ ભ્રમર ચુસે. 

જિ ક શુ. વનિતા વૃંદ વિલાસ કરે. 

ર ૪ પા. લડસડતો જદુવીર લપ્ડકડે4. 

જ દ પા. કરતલ ભરી સુગંધ અરગળત... 


પા. એ લેહેરીઓ ઝડસાં જે આવે, પુરુષ લક્ષણ તે ન વિસરે, 


27 ૫૦ 

૨૨ ૨ પા. પાડ પાડોશી દેખે મારા વાહડુલા, નહીં કાંઈ તમને લાજરે. 
મ ૩ પા. ફચ ઉપર હાય કાં નાખે, ઉર અંબર કાંટાળારે. 

જ ૪ પા. ...દુરીજન બોલે આળારે. 

કા દ પા. **કેલી સરસ ભરતીરે. 

૭ રૃ પા. ક ફુંરે *કૉકરડી*.. ર 

થ3 જ પા. ...આણી, નયણે સાન કરતીરે. 


૬2૨૦ 


પટટાંક. 


ર૬ 
૨૮ 
૨્ડ 
૪૧ 


પદ 
પત 


2 


“76 "હન. ૦૪ દઉ (“6 /-૦ % (દહ તક 


છું .."ષ" દહ 


૦૮ (લ: #"૦ ૯૪ #[“% #૪"ે 


ધક “5” પિ 


પા. 
પા. 
ખા, 
ખા. 
પા. 
પા. 
યા. 
પા. 
પ 
પા. 
પા. 


કુનમાઇ” 


કુવર 
ફર 


પા. 


હુકમ' 


પા. 


પા. 


ાભ' 


પા. 
પા. 
પા. 


ફકત, 


| સા 


પા. 


ઈ 


પા. 
પા. 
પા. 
પા. 


ફુલણળ છાઈ કૂુ્લાનાર# કનમાઇ 


7 62 હુ હર 


ટ 


શેં. 


શદ્ધિ-્વૃદ્ધિ-પ્રત પાડૉંતર. 


ભણે નરસેંચો પ્રેમે ફુલી. 

શુકતાકુલ રાણગારરે. 

કરો રે નિશ્ચક હાસ. 

ભલે। ભોગી વાલમે।. 

દીઠે કીજે જેલાભેલી, આન સખી એવી કેલી 

ગુંથ ઝુંથ ર્‌ માલણુ. 

જઈ જઈ કેતકીના સંગ વાહાલે. 

ગુલાબનો પરિમળ અતિ રસાળેો. 

પતી રમીને રે, કહો ક્યાથી આવીયા... 

હારે મંદિરે પધાયો રે પેલી શોફ્યને રે, અમ ઘેર આવન્ને હરિ કરીકેલ . 
---રાતી અધર ડુફુમની રેખ. 

કુસુમના હારરે આત કરમાઈ ગયા રે, અધ્રૂરો ધૂતારા તારો વેખ; 
ખી. મસ્તકના કૈશ રે, દિસે છે મોકલા રે, શીતલ થયું છે સધળું અંગ. 
ષેહુરણુ ચંપકવર્ણાદ ચીર. 

અમારે ઓઢણરે આછા સુતરે, બાઈ મારે હરિતા નામ હીર. 
--નાવડે, બોલતાં ખીહજે છે મનમાય; 

૦-૦૦ સંવારીયો, ખાઇ એને મનમાને વ્યાં નય 

મનડુ રહી ન રાકે મીઠલડી લાગી. 

મુખ મરકલડે મારું મન હરી લીધું. 

પ્રીતડી પરિબ્રહ્મની માહારે, પાંજરડે પેડી. 

સ્નેહની સાંકળીએ ઝુને. 

વાતડી વિઠ્ઠ્લે મારા મનડાની ન્નણી. 


શૅંગારસાળા. 


* ઉર'પર્‌, રાખી. 

* વૅણું સધુ સધુ વાહતોરે. 

* ભનમાં સેોાટદ્ટ ન સાયે. 

. જામણુપ માંહે. 

* જાંહુ જોઉ તાહ નચને ન દેખું, ટળવળું . 
* વિલસતાં વિલસતાં ત્રેહ ભુંડા. 

* ન્ન્‍્સાસુડી છે સબલ ખુતારી રે. 

* વાત ર્સપ્છ કરતાં રે. 


જુલી રહી મત સાંહે રે. 


ટનઝે 
ન 
દ 


૧૪૭ 


દ 
છ 


(“4 «2 


ત“ 


દક 


ય્‌ 
૭ 


શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ-પ્રત પાઠાંતર. ૬૨૧ 


પા. શણગારે અંગ સોહાવુંરે. 

પા. મોરલી*વન્તડે જેમ વેધાયે મૃગ, નાદ. સાભળી કાનેરે; 
પા. અમારે તમારે પ્રીત બંધાણી, તે કેતુ ન કહેવાયેરે. 
પા. નરસેંચાચા સ્વામી વણુ દીઠંડે, ક્ષણુવાર શાં શાં થાચેરે, 
પા. સકલ કૃગાર...... 

શા.ડજ્યમ જાણું તેમ સાણુ રે. 

પા અળવે ઉરપર આણું રે. 

પા. નરસેયાચા સ્વામી મહારસ માતો, એણતેડયો. 

પા. ...સુખદાન શર્વરી, આરે શેભભા દૂં તાંહ નનેઇને હરખું. 
પા. ...સારખી, જેની કુસુમ સાળપ્વડે હૂં બંધાક. 


પા. હું વનમાલી, તું વનવેલડી, સીૌંચવા સમર્થ દૃણ્કારી; 


પ્રેમની વાડ કરું, તુજ પાસામાં લઈ રખું, શીતળ પાણી ધારા. 
પા. ...દીસે અળગા એંધાણુ. 
પા. ચાલી ચરણે આવે તેને રોં ન દીજે માન. 


૪થીને પ તી સનાથ જીધા સ્વામી મારા, અસ્રીત વાયે વેણુ; 
લીટી વચ્ચે, 1 ઘણા દિવસને! તાપ સમવ્યો, નિર્ખતાં મધુરા નેણુ. 


ન“ ૦ «8 


દ 
શિષેક. 


પા. થીર થીર રે ચાંદલા... 
પા. સાયર સોહે એણી લેહરડીઅ, જેસી લેહેર શેહે તતુરંગરે. 
પા. નહિ દેઉં સાંઈ લેવા, 
કુચ કળ ગ્રેહેવા, અધર અમત રસ લેવા. 
આવ સ્ડા કુંવર નંદના, કાળા લંપટ એવા. નહિ. 
.--કુલમાં, કેદ કોને નહીં વળગાંરે. 
પા. લાંછન લાગે લટ્મીવરને, અમથી રહે અળગાં. 
પા. ...મહા સતીયા, તો અમો માન શું ધરીએ. 
પા. રમતાં ભવસાગર તરીએ. 
શગ વસંત. 


લીને ૨ જડ તમને ના'વડીયું શામળયા વાહાલા, સાંઈડુ લેતાં; 


કડી વશ્ચે. 


જનમ ગયો રામળિયા મારો, તુજને શીખવતાં. 
પા. તેહતણેુ તું '"પીંડાર. 
પા. એટલું મારું કલું કરો, તો પરનારી પરહેર. 


પા. ...સાચા તેહના સાંઈ. 


પા. નરસેંયાચા સ્વઃમી ભલે મળીયે, અવર ન ખીજું કાંઈ. 
પા. ...વચ્છ ધવરાવ.વા,પધ્ેન હીસે. * 
પા. દીપક ન્યાત ઝાંખી થઈ કાહનજ, સુરભી સુપવન શીતલ વાથે. 


૨૨ શહ્ધિ-વૃદ્ધિ-પ્રત પાઠાંતર. 


પદાંક. પૈક્તિ. 
૨૫૭ ૮ પા. અમપર સાસુડી નણુંટ રીસાલવા, મૂકો નરસેંથાચા સ્વામી માન માંગુ. 
૧૬૨ ૨ પા. જતન કરીને રે, એહને તું જાળવજે રે. 
૧૬૫ ૨-૩ જીલીટી ) એવું સાંભળી દુ:ખ લાગે છે, મારે હેડે લાગ્યા અઝકોરે; 
વચ્ચે. એટલા માટે વિસર્યો વાહાલા, પ્રેમ રસથી સયટકોરે. 


૨૬૯ ર જીનેડ જ્‌ પ્રીત પાછલી કેમ ગયો વિસરી, ગોકુળના સુખ શારે કહીએ; 
લીઠી વચ્ચે ક વિષે રાસ રમાડીયાં, તે હવા એકલા કેમ રહીએ. 

ક દ પા. નરસેંયાચા સ્વામી, ઠું કહું છું તુજને, શીપ્ર સંભાળ વું કરને મારી. 
પા. એક વાર મુજ સામું જુવો માહારા વાહાલા, "મારા તનના તાપ સરવ ન્યેરે. 
પા. હરિ વિના સુખ સર્વે કાચું, તમે સમજ લ્યો. મનમાંયેરે. 

ફે પા. તમારી કૃપા વિનતા સર્વસ ખોટું, જીવ કરે કોટ ઉપાયૅરે; 
" # હરિ ભન્યાવિના સુખ ન થાયે, બીન કોટી અન્ય દેવ આરાધ્રાયેરે. 
પા. સોમરલી વન્તડે॥ સધુરે સ્વરે ગાવો. 
પા. સુશ્નિર મુનિજનને ધ્યાને ન આવે, લીલા. 
પા. શામસુંદરનતી સેજે આવી, મળીયારે ઉગ્યો સૂર. 
પા. પાસે આવી અધર અમૃત પીધું, મ ન્નણયું 
પા. સુરતતણું સુખ વર્ણ્યું નવ નવે. 
પા. *..હોયે, વિચાર કીને તે સૌ ફેક. 
પા. સુઘડ નાહોલીઆનેો સંગમ પામી. 
પા. નરસેયાચો સ્વામી ભલે મળીઓ, દુ:ખ દોહલડા વામીરે. 
પા. ચતુર ચાર્‌ શીર ચંદ્ર લાગે. 
પા. તમે તમારે રંગે રમો છે, પેલા દૂરિજન લોક કેમ સહે. 
પા. ...નદવા બર્ત, હવે...... 
પા. ...નિગુણુ ગારડા નાહુ નહોર. 
પા. ...આશાબંધ મનોરથ ધરતી. 
પા. નાર નોહરા કરી, નાથ મત બાવતા, પરમાનન્દ .જું પ્રીત બાંધી, 
પા. ...વિરાત્ડેણીનો ઉરનો તાપ વામી. 
પા. આજ મારે દિવાલી અજુઆલી... 
3]. ભરા તબોાલ ગલસ્થળ. 
પા. ભણે નરસૈયો અમૃતરસ ઉલટયો, ભરી લેવો ધટ કાચેરે. 
બી._પા. નરસૈચાના સ્વામી નો રસ ઉંડો... 
શુ. કૃષ્ણુજી કયા હશે, શોક સુણુસે, હુવે પ્રેમથી જઇને પાય લાઝું. 
પા. ખાહર ઉભા હશે પ્રેમ ન્નેવા... ી 
મ પા. નરસેચાચા સ્વામીને વરા કરી વેર «તઉં હવે... 


4૦ 
ધહ 
હક 
ક 


દહ 


તજ 
ણ 
કુક 
દ" 


ફત”, 


હુગાન 


ઝર 


છુતગાઇ* 


દઇ 
તપ 
કુનખઝ 
“પિ #4 ૮૦ 6૧% છું |" ૮5“ «2 , ૮ ."" ૮ હે .-" ન“ ઝત “પ ઇહ 


-₹ « 


પદ્દાક. 


૪૨૪ 
79 


હોટ 


૪ કડી. 


શિષેક 
શ 
૪ 


ફઝ જી કડી 


શ 
પ 
દ્ર 
ર૨ 


શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ-પ્રત પાઠાંતર- રસ્ટ 


પા. ..*દુતિકા શાળવી કેળવી, નન કરી રત્નની પેર લાવી. 

પા. તૃષિત્‌ નયણુ નિશ્ખ્યા તવ હરિ, રીઝીયા નાથ ભુજ ભરીને લીધી. 
પા. કસમસે કામની નાણુ ધન દામણી, એક ષડી ચપલતા એમ ૪ીષી; 
પા, નાર ચપક ડળી...*.. 

પા. ...નિરખી ખહુ નાયકા... 

"શ. #--અઅળ। જનને અભેદાન દીધું. 

પા. વેદ પુરાણ એમ શાસ્ત્ર બોલે... 

પા. તે તજતારી વ્યાંભચાર ભાવે ભજે..' 

પા. ...એફે સુણી જે કોઈ મુખ મોડે. 

પા. જે રસ ગાયો નારદ શુકદેવ, 

પા. ...એવું ન્નણીને જે કૈદ ગાન કરરે. 

રાગ રામચી. 

પા. વિઠલા બળ અલેદાન માંગું. 

પા. અખંધને બાંધીએ. 

પા. ચાલ તારા ઘરમાં બહું દીસ્રીઓ. 

જી. નારી પુરુષને સ્નેહ રડો. 

પા. છેડરે અંચળ, અતિ... 

રાગ ઊરવ. 

પા. એવાને માન મેલીને મળીએ, પ્રીત... 

પા. નીતનીત ઝાકમનેરે... 


। પા. કોણ જપતપ વ્રત કીધાં, આહીરડાની ન્નતઃ 


નરસેંયાચો સ્વામી ભલે મલ્યો, ગેોપીકાની વાત. 


અૂૂન્ન્-ન્‍્્---------------*- 


હીંડોળપ્ના પદ 
રાગ મલાર્‌. 
પા. માથે એપ્હુણિયા ધાબળડ્ી. 
પા. દાદુર મોર કરે ઝુલપ્હલ, છીણી ઝીણી બોલે કોયલડી. 


પા. -..ધત લીલા કૃષ્ણ અબતાર. 


ભણે નરસયો ધન બરીજવાસી, 'ધન આલાપીએઓ રાગ મલાર. 


પા. રામલિયો મહપ્ખલિધેદ કાંઈ 


પા. મળી મરકલડાં કરંતીરે. 
પા. સહુ સધ્ચે મતગમતી મોહના. 
પા. રંગ ભરી રમતાં ગાત કુરંતા 
શુ. ...પ્રેમે જરી ખે'લાજેરે. 


૬૨૪ 


પદાંક. 
૧૬: 


શષ 


૧૭ 
૧૯ 


722 


શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ-પ્રત પાઠાંતર. 


* «આપણુ બેઉ આંધીજીરે. 

જૃદ્દાવન હીંડેળોા કીજે, લાહવે। રંગે લીજેરે. 
આજ એકઠાં મળ્યા આપણે, રંગભેર રમાજેરે. 
શ્રાવણી સધ્ચે સરવણી ત્યૉ... 

“નગન મેણું ગાજે. 

સાપતલવ. 


૨-2. “ૂસ-ન્‍લસ્‍બ૦૦ નનન ૨: ૦ન૨૦સા૦-નડનતન૦૧૯૯૫૦ 


આળ લીલા. 
માત ઉભા હસે, નાથ રતન મુખ ગ્રસે, ન્નહાં હોયે ભક્તિ તાંહાં પ્રેમ પ્રીતે. 


. ઇરારે કરી ખલભટ્ટ દેખાડે, ને પેલે ખાઇ ન્નચરે. 


નક્ષત્ર ચુંઢીને માતા... 


, લોકને ધેર્‌ અનેરાં બાલક. 


ચાાદલિચેદ આકારો... 

આ શી તારે ખંત. 

“ગોપી સંપ કરીને "પીજે. 

નરસેંયાચા સ્વામીને નઈ નઈ, સુદીત થયા સુનીજન. 


. પા. નરસૈંયાચા સ્વામીએ ગોકુલ રાખ્યું, વિસ્મે હવા સુનીજન. 


નયણાં મીઠાં મારા નાથતણાં, દીઠંડે અમિ ઠૅરે માંચ; 
દેહી પેમ ધરી નીહાલતારે, સુખની સીમા કહી ન ન્નચ. 


ભષ્તિ-ગ્તપ્નના 'પદેો. 


ધન્ય જીવન વૈષ્ણુવ કેરું, જ્યારે નનેઇએ ત્યારે હરિ ગણુ ગાય. 
ખળીતણે કારે બેઠેપ, બટુક શેપ વપ્મને।. 

અંતઃ પુરથી બળો 

અમાળી વણન ચાલી ગામેગામ. 

નારાયણે કૃપા કરી લખેસરી થાપ્યો. 

નરસેંચાચા સ્વામીએ, રૂડો જસ આપ્યો. 

*--મંન કર્મ વચને તેજ ધરવું. 


પા. બેઉ કરન્નેડીને નરસૈયો વિનવે, વેટવચન તે સત કરવું. 


“પંક્તિ. 
ર શજુ પા. 
પા. 
૪ થી કડી. | જ 
૧૩ પા. 
૨ શુ. 
શિષેક. રાગ 
પ પા. 
પૃ પા 
૨ પા. 
જ જુ 
ન 3]. 
૪ 3]. 
ન પા. 
ન પા. 
ખી 
૧-2૨ પા. 
? પા. 
વૃ પા. 
શ્‌ પા. 
૨ પા. 
૨૨-9૨ પા. 
9 પા. 
ન પા. 
રૃ પા. 
જ પા. 


નરસેંચાચા સ્વામી, હસીને નનગીઆ, સુરીનર મુનીજનના મન સોહે 
બસન કીધે વપુ શુદ્દ ન થાયે. 
કેટી તીરથ”ન્યાં ચરણ સે કરે. 


શદ્ધિ-વૃદ્ધિ-પ્રત પાઠાંતર. દ્સ્પ 


પદ્યક, પંક્તિ. 
૧૯ ગ પા. ભ્રગઢ પુરષોત્તમ, નવલરગી તજ, અન્ય સારગે, જેતું મત મોહે. 
ક ૪ પા. કોટી કલ્યાણ કામધેનુ તજ. 
ર્ડ દર પા. અગમ ને નેગમ વેદ વેદ્દાતમાં, જે રસ મળી સથી પ્રગટ કીધો. 
ર ૭ પા. ...અહેોનિરા અનુભવ સ્વાદ * લીધો. , 
ઝુ ૧૦ પા. તૃણુચરણુ જેમ પશુ પડે ફરે, તેમ નરસેયો કહે હાથ ન્ેડી. 
૨૪ પ પા. ...જ્ઞાની વેરપ્ગી બડ સુનિ ન્તેગી. 
99 ર્‌ પા. દુખળા ભૂતનું હેોકળે મન ચળે. 
92 દ પી. ...પ્રેમતે વશા થઈ ત્રજતણી ગોપીકા. 
2? ન પા...... વાત ખીજ ન લાગે રે મીડી.* 
મ) ૨૦ પા. નરસૈંયો નિક્ષે છે વાત તો પ્રેમની, જતિએ કટી સુપને ન દીડી. 
સય ક પા. સોકર ચંદ્રિકાતણે।, મુગટ મસ્તક ખર્ચો. 


» ૪થી ને પ મીડ અનન્ય ભક્ત તેને કરૃગા ભર્યો, દાસ ઉપર દૃચા આણી નયે. 
લીટી વચ્ચ. #/ અંગેઅંગ શૈેભા શી કછું મારી સખી, જે દીડડ કોઠી કંદપ મોહે. 


ક હ પા. અદ્દભભત રપ્ગ આલાપી* ગાવે. 
રહ દ પા. કુંજલતા માંહે શ્રીકૃષ્યુ ક્રોડ કરે, નિરખતી નૌતમ સંગ સપ્ણેલ્રી . 
ન ૭ પા. સુરતસંગ્રામમાં નાથ બહ વિલસે, દરસશે દેહીથી ભજન ડરતાં. 
કહ ર્‌ પા. શ્રી રાધિકા ડૃષ્ણુનું ભત આનંદનું. ક 
મિ છ પા. સકળ સાધનતું સાર હુરિ નામ છે, જાણી ગચા કોઈ સંત પૂરા. 
૩૬ ૮ પા. રાસ્રરૂપી સસુદ્રમાંથી તત તર્યા, જલ કાપી ગયા ભ્રકત ફરા. 
ક ૦ યા. ભણે નરસેંયો, અવી સમજણ જે કરે, સદ્ગરૃ રાબ્ટ વિલસીને રહીએ. 
૩૮ ૯ પા. એકાકાર નિરાધાર ને મન ગળે તો, આ ભિન્ન... 
૪૫ ૩ પા. ભરમે ભૂલા કરે, અન્યને આદરે. 
પ ૬૦ શ. ...નરસેથા પાસું તે કેણેપતું તાણે. 
૬૬ ન શી. કેશવા કંડીએ કેમ સસપ્ચે. 
'પારિરિછ . 
9૪ રૃ પા. ટળતા ટળતા રો હોંડે મારા વાઠ્ઠાલા. 
૬૬ દ પા. ટાલ ગજેવાસ ચરણેરે લાઝું. 
લ્ર શિર્ષકક દ્રારા માસ. 
13 ૨જ%મને 


૩ જી ડ્‌ વેદપુરાણુ રાત્ર ઇમ બોલે, આવ્યા દુખિયા જુનને વાવાને; 

લીકી વચ્ચે. મ ન નારે ભાવ ન અત્રી, જચે રાર્જ વદને થાવાને. 

૨૧૫ ડુ પા. મહા નિધિ ગ્રહિત બ્રહ્માદિક વાં, કહી કહી વિધિ તિષેધરે. 
૪-૦ 


ટ્ર શદ્ધિ-્વૃદ્ધિ-પ્રત પાઠાંતર. 


પદાંક. નેટ. હારસાલાતું પરિશિષ્ટ. 

૩૩ .,, શજી. પદ ૩૩ સું કવિ નર્મદ્ટારાંકરની. 

૩પ ,, જી. પછી પદ ર૫ શું છે. 

જ૩ઝ ,, શુ. પદ ૪૩ ગું નરસિહ. 

૪૪ 3. પદ ૪૪ માં દામોદરરાચ૬, 

૪ષ ક શુ. પટ ૪૫ માં. 

પંક્તિ. 
૪પ ૪ પા. વૈષ્ણુવ "કેરો ભેખ દેખીને, જમ કિકર નાહરે તત્કાળરે. 


પ પા. ઉચા મદિર સસ ભે!'મીતા, કાચ ચિત્રામેણુ સેોહહન વેલરે.. 
દ પા. જે ધર સંત વિશ્રામ ન પામે, એ મંદિર વૈશ્વાનર મેહેલરે. 

૭ પા. વૈષ્ણુવ કેરી એડ સહુલી. 

પ૬ ગોટ શજુ. પરિશિષ્ઠતા પટ્ટ ૫૯ ની પહેલી. 

ન શુ. » ,»# ૪૨ ની સાથે. 

22 શુ. ક ,» 50 માં શ્રી દામેોદદરરાય. 


પદક. 


૨૨ 
શહ 
૧3 
૨૧૬૬ 
૩૮ 
પ૯ 


૧૪૫ 
૯૯ 
લ્પ 


૧૩૨ 
૨૬૩૪ 
લ્છ 
૧૨૮ 
યષ 
૮ 
૨ર 
૨૬૩૦ 


૬૦૩ 


૧૦૨ 
૮૯ 
'૭૯ 


વર્ણાનુક્રમણિકે।. 


--અૂરૂૂૂરૃ નટ ૯૪"-- 
૧ હુારમાળા* 
પ્રથમ ચરણુ. પદાંક. પ્રથમ ચરણુ. 
અદેખા લોક તે «અણુધટતું બોલે ૯૦ ગોપાળજી રૈ તુમચી ભક્તિ પાખે 
અલ્યા ફૂડ કપટી લંશઠી કાહને સદા ૨૩ ગોવિદાશ્રમ કહે નરસેંચાને 
અલ્યા રામજનું લીજે નામ ૧૧૨ ઘણુંરેવરુંસિયો, આજ હું વિઠલા 
અલ્યા હાર હૈયે ધર્યો, દાસ કાં વિસર્યો ૨૨ ધરડા થઈશું ત્યારે રામજી કહીશું 
અજ્ઞાન અખુધ તારું મન ચોદીશ ભસે ૮૫ ચોદીર્ગન્ન્નેઉં તારી વાઢડી 
અજ્ઞાન અખુધ તારું સન ચોરીરા ભમે 1૩૩ જય જય શખ્ટ્ સુરીનર ઓચરે 
આજ કળીયુગના લોક વિષયી ૧૨૭ ન્તગા જગો જદુપતિ રજની વિહાણી 
આ દામોદર મંદીરમાં આવ્યા ૯૧ ન્તચ નહિ હાડ મારે હરિ 
આધારને હતો રે, હરિ મુને તાહરોરે ૭૨ જમન ન્તદવા રે, મારી વિતતડી 
આપ્ય'રે હાર વસુદૈવ સુત વિઠ્ઠલા ૫૦ જીવને સાટે રે માળા મારી 
આપ્યતી હાર (સુત) વસુદેવ તેટના ૭૬ ત્તૂઓની આ બક્ત વત્સલ 
આકણીએ નેને દ્વાર ઉઘડ્યા ૨૦૦ જે તારા ચરણુ શરણુને અનુસરે 
આ'હરિ ઓચરે નરસેયો ચિત્ત ધેર ૮૨ જે હરિજનની નિંદા જરે 
ઉઠને શામળા મૂકી મત આમળા ૨૩ જે જે રામજને નિદે નાગરો 
ઉઠંરે અટપટા નથી બોલતે! લટપટા ર૨ જે ખ્રાહ્મણુ તે! વેષ્ણુવ કીમ છે 
એ તાન હોચરે પાખંડ, ભગુવા ૧12૦ ડગડગે કહાન તારું મન ચોદીશ ભમે 
એમ ન છીજેરે હે મારા તાતજ ૯૯ તને રેછી રહી રાધિકા 
ઓળખ્યો હરિ રાન્ન વિભીષણ ૧૨ તમે મેલે! સર્વે મોડ 
કમાડ કડડડીઆં ગડગડિયાં રે ૪૪ તારે કાજે સુતો શામળિથો 
કાજ પડ્યું કેશવા વળવળું વિઠલા ૮૭ તું કસ્યો ઠાકરે હું કસ્યો। ચાકર 
કાનજૂટા થયા શામળા શ્રીહરિ ૧૨૫ શું તો ગોકુલ માંહે રહેતે 
કૃષ્સુ કૃપાળ કરુણાનિધિ કેશાવા ૨૨૩ તુંને હું ભક્ત કયમ સાંભરેરે 
કૃષ્ણુ કૃપા નિધિ કેશવા શ્રીહરિ ૨૬ જે,કેમ મૂકિયે રે અદક્ષણ 
કેદ્ાશો મૂકાવા ચાલ્યા, ભક્ત વત્સલ ૪ (ક્ષેપક) તેડ્યા સત્તર સંન્યાસી 
કોણુ છે છખીલે, ને કેણુ નાથ ૬૧૪૭ તેણે નરૂઝીવ્યું રે ઝીત્યું 
કોણુ ઠાકોરને વિનવું વિઠલા ૧૦૯ રદૃચક આણુ દૃચાળજી શીધ્ર 
કો હોય બ્રહ્માંડતું રાજ આપે ૨૪૪ દરા તોલા ભ્ુત્રણુ રાનન આપતો 
ગર્વ «ન કીજે વેલડા ૨૨૯ દાતણુ કરતી વેળાએ મારે વાહલે 


દશ 


પદક. 


૬૩૫ 
૬૧૧૫ 
૨૬૧૩ 

૧૪ 
૨૧૯ 


વર્ણાનુક્રમણિકા. 


ત્રથમ ચરણુ. પદાંક. 
દામે।ટર દીતનેરે, દર્શન દીજએરે ૫? 
દામેોદરરાયને છે વાહલે। ૧૨૪ 
દીનખંધુ તમે દારિદ્રિમાચન ર૯ 


દેવા અમચીવાર કાંબેદલ હોઈલેદ કં 


દેવા ટેવ તુજને પડી દીન પ્રતિ શ્બ્પ 
દેવા તું રૈ નાચે ને છું તાલ વાહું ૮૩ 
દેવા ભક્ત વાહાલી દેત્વા ૬૩૯ 
હ્વારકા પત્યા કમળાપતિ_ ૧૪૨ 
ધન્ય તું ધન્ય તું, એમ કહે શ્રીહરિ ૬્ષ 
નથી પામવાર્‌ વેરાગ્ય વિના ભગવાન ર૮ 
તરસિ'ાશ્રામ કહે સન્યાસી ૪૦ 
(ક્ષેપક) નાગર સઉ મળીને ચાલ્યા પ૪ 
નિરદે સટ્દા હરિ, દયા તે તો! નવ ધરી ૬૧૬૦ 
નંટ્તા નંદન વાર લાગી ઘણી ૪૧ 
પછી રામાનંટદ્ટ વચન ઉચરે ૭૮ 
'પુષ્પથી સાર અનેક છે રામળા 1૧૩૭ 
પ્રણાસ પરબ્રહ્મ પુરુષાત્તમને લ્ર્‌ 
પ્રજ્નુ મારી વિનતિરે ૬૭ 
પ્રાણપેં મને વેષ્ણુવ વાહાલા ૨૮ 
પ્રીતડી ગોઠડી કરી, તે જું નવ સાંભરે ૨૯ 
પ્રીતની રીત ત્રેલોકયમાં સાર છે ૩પ 
બેસી રહેને, બેસી રહેને રામદાસીયા ૪૨ 
બોલ્યને ૨ા1ામળા, આવડા શા આમળા ૬૬ 
ભક્તનો ઇછ તું કૃષ્ણુ કહાવે સદા ૪૯ 


ભક્તના ઇશા તુને વિશ્વ સૌ કે કહે ૨ 


ભગુવોા તે કેમ મૂકવો નય ૬ 
ભાઈ સુને હરિ ગ્ુણુ ગાવાની ટે” પડી પૃછ 
ભાઈ ભ્નોન્નઇએ રીસજ કીધી ૩૭ 


ભેખ ઉપર શું ભૂલે સં ચાસી ૩૩ 
ભાગળ ભાંગીએ રાય દામોદર દ 
ભોગીરે ભોગી અલ્યા અમે “૬૦૪ 

પર 


ભાંગાો ભાગળ, ભાગા ભાગળ, 


પ્રથમ ચરણુ. 
મનની રાખરે, મેહેતા માળા 
મહારંડનેો મુખથી, નહિ ખોલે 
મહારાંડનો મને મળા ધરાવે 
મારા વાહાલાજશુંરે 
મારે તો તારા નામનો આરારે 
મારે વાલોજી રાગ મૂકાવી લાવ્યા 
મારે! ઠાકોર શ્રીટામોટર, સાર 
મારો ઠાકોર ગીદામોટર 
મુકુદ આવ્યો સભા ભરી ત્યાંય 
મુંડ મુંડાવીને ટોપી ધાલે 
મુન્ય અમે રહીએ નહિ 
મૂકને લીધી વાત વેષ્ણુવડ! 
મૂકને લીધા વાદ કૂડા 
મેહેતા મોટમ નવ »ીજે 
મેહેતાજ કહે પુત્રી મારી 
મેં ગાયો બ્રહ્મને પરમ આનંટશું 
મોગરા માળે શું મોહી રલ્લો 
રડતી આવીરે કુવરખાઈ 


રહે રહે ભગ્રવા લવરી કરતો 
રહે રહે ધેલા નાગરા 


રહે રહે ઉભા નાગરા 

રહેવા દે તારો રામ 

રાન્ત કોપે ચઢયો રે હે 

રાત રહી છે થોડરી નાગરા 
(ક્ષેપક) લોક અણુસમજણુ। #મ 
લંપટી કપટી વાત ડફૂડી કરે 
લંપટી કપટી જન્મ ન્તૂડો સદા 
વટલ્યો રે નાગર નરસેચેો 
વિચારે હાર જડશે રે 

વિષયી તાચા રે વિષયી 
વિશ્ચપાળક વિશ્વંભર કરે વિનતિ 
વૈષ્ણુવપણામાં ભાર 


પદાંક. 


૧૪૮ 


નહી. 


વર્ણાનુક્રમણિકા. 


પ્રથમ ચરણુ. * 


વૈષ્ણુવ જન તો તેને કહિયે, 


વાંકી વાણી દ્વે મેહેતા 

રાકે ખત વાષતાં હું રે ખંખાર્યો 
રામળિયા સાથે સ્નેહ કે 

શાપ ન લાગે ૨૦ અલ્યા 

જું નણ! સન્યાસી તમે 

જીં સૂતો સોડ તાણી 

સખી તું કહેતી હુતી કે 
સન્યાસી સઉ મળીને 

સભા શિખ આ નરસેંચાને આપે 
સરસ ગાન સુંદરીએ। કરે 
સાચાની કરે સહાય્ય 

સાર કરું સાર કર શામળા 
સ્વાર્થ ભૂત ના હોવરે ભૃધરા 
સંવત પંદર ખારેોતરે 

સાંભ્રળ રે નરસેંયા સારું * 
સિદ્ધિ ન હોય રે શ્રીપાતને 


પદ્યાક. 
૭પ 
૧૬ 

ગ 

૨૧૪૬ 
૨૧૩૨ 
દેષ 


૭૫૦ 
ન 
૬૪૬ 


પ્રથમ ચરણુ. 
સુરસેનાની વિનત્તિ ન્નણી 
શ્રીકૃષ્ણ મહારાજ મારે તે 
(્ષેપક) શ્રીદ્દાસાટર મંદિર સુંદર 
શ્લેટામો£ર૬૦૭એ કીધી મથા 
શ્રીપાત સંન્યાસી મંડળિકને 
શ્રીરધુનેદન મંદ હું માનવી 
શ્રીરામ જધુવીર રણુધીર 
હઠ લીધે અર્થ ન થાય 
હરિ તું દયાળ હું દીન દામોદરા 
હરિ ભક્તિ વિના જે જન જીવે 
હાર કાજે શું વિલંબ કરવે। ધણે। 
હાર ન આપે રે અલ્યા 
હારને કાજે શું હઠ કરે માવજી 
હારને કાજે શું હઠ કરે શામળા 
ં રે માંગુ મુને મયા કરે 
હે હરિ! તારે બરસે વળુંધ્યોરે 


હાર્માળાનું પરિશિણ. 


અઢળક ઢળયારે વૈકુડનાથ 
(અલ્યા) ભાલ્ય તું ભાલ્ય તું 
અલ્યા સાર કર સાર કર મારી 
અવતાર ચરિત્ર રખે કવર્ણુને 
ભાપ્ય ને હાર કપટીરે કાતુડા 
આપ્યને ભૂટ્ટરા ભક્તિ જ તાહરી 
એક અવનિધરા, દેવ દામેટટરા 
ઓળંભે અફળ ન થાય રે 
કમકમે મન ડકૃષગુ કોડામણા 
કર્‌ નેડી ને દાસ વિનવે 

કહે દામોદર સુણ નરસેંયા 
કામી કપટી સુધે લંઠરે 

ઇડી ભક્તિ ન હોય રે ૭ 
કૃષણુ “સ્વામી એક વાત સાંભળો 


૭૭ 


કોઈ એક ધમ નિદા કરે 

કોણે કલો કપટી ને કેણે કલ્યો કામી 
ગરીબ નિવાજ તુને કે।ણ કહે 

ગૈત્ર શુદી ત્રચોદશી ન 

હે જગપતિ નદવા, શું રે ન્તેઈ 
“તેની પામે હેલાને જીવે 

જપને જહ્દાથે તું નામ રાધવતણું . 
નૃગ જદુનન્ટન જગતપતિ શામળા 
જેમે બા'નું શામળિયાનું 

તમારી કૃપાથી શું ના હોય મારા 

તમે ગુણુથે સાધે રે બેઠા* 

તાંહાં લજ્ન્નશી તતક્ષણ આવ્યો 
તુમ વિના કને ન ન્નચું 

તુંને નેરભે નિદ્રા આવે ડેમ * 


૬૩૦ 


પદાંક. 


૨૨ 


૭૯ 
૭પ 
૨ષ 
૬૩ 


વર્ણીનુક્રમણિકા. 


પ્રથમ ચરણુ. 
દ્વામોદર દયાનિધી સાચો 
દીન દયાળ દયાનિધી દામે।દરા 
દેવા તું સમે! ગૃહસ્થ મેં 
દેવા ભક્તિ આપે હુંને ભક્તિ 
દેવા ટેવ તુજને પડી દીનપ્રતિ 
દેવા અમચી વાર કાં બેદલ હેોઈલેા 
ધન્ય રે ધન્ય રે એમ ઝહે શ્રીહરિ 
ધન્ય ધન્ય રે જીવિત વેષ્ણુવનું 


નરસૈયાને કીધી દયા 


નરસૈંથો બોલ્યો મુખ્મ તાણી 
નાગરી નાતમા નિધ્રેન સરજઓઆ 
[નેરખી લેક નગરના હરખ્યાં 
નણે નિરખ્યા નાથરે 

પરમ ધામ પામવા સારું 
પ્રથમ પ્રીત માંડી 

પંડીતની કથા સાંભળી 

પુષ્પ વૃછિ સૌકેો કરે છે 
પોલના પંડિતને પુછો જઈ 
ભીમડા હઠ ના કરીએ રે 
મકર પ્રતિબિબમાં ખાળક જમ રમે 
મંડળિક આવીને લાગ્યો પાય 
માતા ધસી આવ્યાં મંદિર માંહે 
માતાને જઈ શિશ નામ્યું 
મારેને માથે રે હે વહલા 
માળા સધુસૂદ્ત આજ વહલી 
રાજળએ સમાચાર સાંભળી 
રાન્ન કોપે ચઢિયોરે 

રામાનંદ સન્યાસી એણીપેરે 
લક્ષ્મી ઝુઠયા કૃપા કસે 

વાત વિચારે[રે મેહેતા 


પદાંક. 
૪૧ 
૨૩ 
૪પ 
૫૪ 
પપ 
૧૬ 
૧૧ 
પ૬ 


૮૨ 


પ્રથમ ચરણુ. 
વાત વિચારતા પ્રાત થાયે રખે 
વાર થઈ વિઠ્ઠલા, તહારે વેગે 
વાહલારે મુને વૈષ્ણવ વાહલા 
વાહલે વાહલે મારે 
વાહલાના ગૃણુ કીચા કીચા 
વ્યભિચારીશું પ્રીતડી નેને સ્ત્રી 
વિસરીયો વાહલે! અલ્યા 
વિશ્વભર વિશ્ચમાં વ્યાપક 
વિશ્વેશ્વર વિઠ્ઠલ વિઠલા 
વરાગ્ય પાખે નથી પામવો 
રાંકર ઝુઠેરે, ભોળો રાંકર 
શામળિયા સ્નેહી રે હા 
શું મદમાતો રે શ્રીધરા 
શ્રી દામોટટરના ગ્રણુ ગાતા 
શ્રીધર પંડીત તેડાવીઆ 
શ્રીપાત પંડીત કહે સાંભળો રાય 
શ્રીરામ અંતરયામીરે... 
સત્તર સન્‍્યાસીએ કીધે! 
ગ્રીએ મોલ્લો રે અલ્યા 
સમાચાર પ્રેમે કલ્લો 
સાર કર રામળા, મેલી મન આમળા 
સાસરીએ પધારા રે 
હરખ્યા લોક નગરના રે વાસી 
હરિ હાડ ગયો તુંતે આજ રે 
હવે હાર મંગાવો મેહેતા 
હાર્‌ નથી ઠાળવો રે 
હાર હૈયા વિષે શુંરે રાખી રહ્યો 
હારે પ્રભુ દુરિજન લેક કહે 
ુંરે ન્નચક વુરે.દાતાર દામોદ્રા 
હું માંગુ ને હું ને મયા કરે 


ર ઝે.વિંદ ગમન.., 


અકર જે આવિચા 


૨૧૬ 


અકર ચિતા કરતા ન્નગ્યા રે 


“પદક. 


૨૨ 
૨૩ 
૨૪ 
૩૧ 


વર્ણીનુક્રમણિકા. 


પ્રથમ ચરણુ. 

અફરે દ્રાર ઉઘાડિયું રે 

અકર કહે છુ નવ નાણું 
અક્ર કે ઉની આંચ ન આવે 
અરે હરિ ચાલિયા રૅ 
અવણિ્‌ય છો સ્્ાવિનારા 

આ વિધે ડકૃષ્ણુ ચરિત્રના 
આઉના ભાર વાળી ગાયો રે 
ફુષગ જવાતું સાંભળ્યું 

ગાપને શાંતિ થઈ પણુ 
ગોપીયે કહે આળખીએ ભગવાન 
ગાપીયો કહે હાથીજ નનેઇએ 
ગોપીઓએ ન્નણ્યું હરિ ન્તરો 
ઘરડેરા, ગોપ સજ -થઈ આવ્યા 
ચાલે! વહેલા થાએ! 

જવ અકર આવ્યા *%જમાં 
દૂતીને દયાળે મોક્લી 


શ કષ 


ર. 


7“ 
દ્રે 


રૂપ 


જુ 


નત 


ટદ્૩૧ 


પ્રથમ ચરણુ. . 

નરસંઈ સખી સજ થઈ નીસરી 
તરીક્ષિત રાયે પૂછિયું 

પરીક્ષિત રાન્ન તમે સુણુન્ને 

કભાત ન્નતાગી પખીડાં રે ઉઠયાં 
ખાદ હું હરિ નથી, ક્હું છું તમને કથી. 
ભેર થયો ન્નણી ભગવત નાઠા 
માખાપ મ્ભરતારને ભૂલાવવા 

માતાની આજ્ઞા માગી પળિયાં 

માર્‌ ખાંધો રાખ્ટ કરતી 

રસ અપરમિત રાસનો ન્નમ્યો 

વલુણાં વલોવતી, હરણિયું નિરખતિ 
સાહેલીયો માહરી, વાત કરું ન્નહરી 
સૂણુ સાહેલડી, થઈ સહુ વેલડી 
હૃરિયે પિતાને વળાવિચા રે 

હરિ જે હસ્તીપર બેઠા 

હરિ કહે સુણીયે ૨, મારી ઉનનતિ રે 


૩ શામળદાસને। વિવાહ. 


આજ લગન તણો દિવસ સેોહામણે। 


આવ્યા, છે દિક્ષિત વાત ચાલી તહાં 
ઊમીયાધીશની મુજને ફૃપા હવી 
ઊડી ઊભો થયો પાણ ન્નેડી રહ્યો 
અંતરન્નમીએ ન્નણી છે વારતા 
કરન્તેડી મદન મેહેતો કરે વિનતિ 
કેશર અગર સુગંધના છાંટણા 

તું મારો પ્રાણુજ્વન ધન શ્યામળા 
દિક્ષિત મંન પ્રેસન્ત થયા ઘણું 
ધન્ય ભાભી 'તમે ધન્ય માતા પિતા 
નગર શ્રી ટ્રારકાં રાય રણછે।૩22 
નવલ વરરાચછી નવલ ઘોડે ચગ્યા 
બહુ મે!હોજેણું સરવે લાવે તાંહાં 
મદન મેહેતો વડનગરમાં રહે 

મદત મેહેતો તવ વારે છે તારૃણી 


ઝ 


મરમ વચત કહ્યા મુજને ભાભીએ તે 
મેહેતાજ કહે સુણો તમો દિક્ષિત 
મેહેતાજ પ્રત્યે તવ બોલીયાં કામિની 
મારના પીછનો સુમટ મણિમય જડડ્યોા 
રાખ વિશ્વાસ તું મન વિધે તારૃણી 
સ્કમણિ સાંભળા દ્દાસની વિનતિ 
વાત કહેતાં નરનારી ધરણી ઢળ્યા 
શીખ માગી પછી હારેહર બેહુ મળ્યા 
શીખ 'દીયો હું ને શામળા શ્રી હરિ 
શાખ માગી તવ દિક્ષિતજી વળ્યા 
શીધ્ર સુખપાળ મેહેતાજી વેગે ચડી 
શ્રીકૃષ્ણુછિં' કહે બન્ય રાથ્ા તબ! 
સમય વિન્‌] શું સુઈ રહ્યા શ્રી હરિ 
સહસ પાંચ મરાલ ઊન્જળ કરી 
સાંભળે દિક્ષિત કહું એક /વિનતિ 


૬૩૨ વર્ણાનુક્રેણિકા. 
પદાંડ. પ્રથમ ચરણુ. પદક. મથમ ચરણુ. 

૨૬૮ સાંભળો સ્વામિ છું દીન વાણી કહું ૧૬ સ્વસ્તિ શ્રી શુભસ્થાન જીરણુગઢી 
૨૪ સ્વજન કુટુંબને નાત તેડી સહુ ૭ હરિ ગ્રણ ગાયને ન મળે ખાવા 


જ સુર્તસંગામ* 


પ૬ અધિકતા નારીની, મેં રે સંડારશિણી ૧૭ ટ્દાસનું સાંભળી, હરખ ગયે ગળી 
૨૬ અભ્ર છવાઈ ગયું, તિમિર ગાદું થયું ૨૦ દાસ ગયા પુડી, શામ બોલ્યા રડી 
૨૪ ઉડીને આવિયો, સર્વને ભાવિયોા ૭૭ દ્દાસ નરસ ગયો, ગોપી ભેગો થયો 
પપ ઉર માંહિ લાગતાં, ઉત્ત્માદન વાગતાં ૬૮ દોડ ઝાઝી કરી, પકડવા નરહરિ 
૪૫ એમ રુદન કરે, નીર નયણે ઝરે ૪૭ ધવુષ્ય ધરી ધ્યાનમાં, મારતી માનમાં 
'૪૨ કહે તું કયારે ભડું, સૈન્ચથ*આવી ખડું ૩૨ નર વાનરતણું, યુદ્ધ, ભાખું ઘણું 
૧૩ 'કાહાને કાને લલ્યું, ભેળી થઈ છે સહુ ૩૩ નારને નર ભળ્યા, મીલ મીલે મળ્યા 
૩૬ ડૃષ્ણુ કહે દાસ તું, રાધિકા પાસ તું ૬૪ નિશે કરી ગોપ, આણી મન કોપ 
પટ્ટ ડૃષ્ણુ કર રાધ્રિ ગઈ, ગોપી ત્વરિત થઈિ ૫૮ પકડી મનોરમા, ચંદ્રભાગા રમા 

૬૩ ડૃષ્ણુ મૃછિત બન્યા, ગોપ કષ્ટે ધણા ૨૮ પત્ર વંચઈ ગયો, નરસૈયો ઉભો થયો 
૩૫ કૈણુ એવું સુણી, મનમાંહે ધુણી ' ૭૦ ફૂરકંત નિશાન, કરંત કંઈ તાન 
૪૦ કોધ કરી કાનજી, માન ધરી વાનજી ૧ ખક ખકી મારીયા, અસુર ઓધ્રારિયા 
૬૪ ગોપ ભેળા થઈ, કૃષ્ણ સન્‍્સઝુખ જઈ પ? ખરકતા ખબાળરે, શ્યામ સંભાળજે 

૧૬ ગોપ ટોળે મળ્યા, કુણુ છે અલ્યા ૨૭ ખોલી ભારી દમે, રાધિકા તે સમે 
૩૬ ગોપ લશકર લખી, સાવધ થઈ સખી ૪૩ મર્દ્વા કારણે, ગર્દેમાં ધારણે 

૩૯ ગેપ ભેગા થઈ, કૃષ્ણ પાસે જઈ ૪૬ સચોટ લેોપીને, દુ:ખી કરી ગોપીને 
૪૬ ગેપ ગયા પૂઠડી, રામ બોલ્યા રુડી ૮ મહિ વેચવા સંચરી, વાથી પાછી ફ્રી 
૪૯ ગેોષપનું બળ લખી, સાવધ થઈ સખી # સંદિરે પરવરી, બેત મલણુનો ધરી 
પર ગેપ ગોપન કારણુ, ધનુષ્ય ધરી ધારણુ ૭૨ રાધા ઘનશ્યામનો, સુરત સંગ્રામનેો 
«૨ ગેષણિ કરતાં નંહાં, આવી રાધા તાહા ૨૬ શાંધેકા બોલિયાં, મનમાંહે ડોદ્વિયાં 
૪ છટકીને ફટીએ, ગોાપીપર રૃડીએ ૩૪ રાધ્રિકાએ કલ્યં, તે સવૅ લલ્યુ 

૬૨ ફી ગોપેરાથી, વિપરીત વેરથી ૭? રાધિકા-ભાખતી, શૂરપણું દ્વાખતી 
૨પ જયદેવ ચાલિયો, મનમાંહે માલિયે ૩ વસંતના ભેરમાં, વિહંગમ શેરમાં 

૭ નવા દીજે નનદવા, ભોર ભયે) માધવા ૧૬ વાણીને સુણતાં, તીર્થમાં ષ્રૂણુતાં 

૧૯ જીવતો ન્ન અલ્યા, બેલ ત્યાં કહે ભલા ૫૪ વ્યર્થ શર નેઇને, સાધિયું સાઇને 

પ જે પૃશુ પાળશે, 'યશેસ્મતિ બાળશો ૨૨ વિશાખાદિ વદે, કહાનો ભર્યો છે મદે 
પ૩ જેમ ચજ્ઞની વેદીને, નીસરે ભેદીને ૪૪ વિશાખાને ધરી, લોટપોટ વાં કરી 
૬૭ ન્તેઈ કૃષ્ણ આદિ શહ, ગોપ પડ્યા પહું ૨ * વીરતા વીર એ, રણુતણો ધીર 

૨૬૧ તમે લઢેો રા કણે, વિષિને કારણે ૬૯ વૃષ્ટિ વારિતિણી, કષ્ટ લેતી વ્હણી 


પદાંક. 


દપ 
૨૯ 
પ૦ 
૧૨ 
૭૮ 

દ 
3૬૦ 


ર્છ 


તળ 


4“ ૦ ઇહ 


વર્ણાનુકુમણિકા. 


પ્રથમ ચરણુ. . 
વેણુ હલકાં કહ્યાં, ગોપે સર્વે લહ્મા 
રરમ ભારી ધરી, વદન નીચું કરી 
રરતણા મારદ્લી, હારિયા મહારથી 
સભા ખીચ દેખતી, સર્વ ઉવેખતી 
સર્વ મળી ઓપિયે।, ધન્ય કહે ગોપીયો 
સ્વામિની કહે આપું, હવે ન સંતાપ તું 
સ્વામિની કહે ઘૂમો, સમય આવે ઝૂમે 


પદાંક 
૨૮ 


£૩૩ 


પ્રથમ ચરણુ. 

સ્વામિની સ્વર સુણી, ચળે મોટા મુનિ 
સહન કરી મારને, દૃદચના હારને 
સુણીને સિહનાદ, સામો! છીધો સાદ 
સુણ્યું શ્યામળા નય છછ સાવધ થાય છે 
સૈન્ય જે ગૌપતું, ચાલિયું ઓપતું 
સંતાપ થયો નષી, તાપ તાપન થજી 
સન્મુખ સિદામજ, કહી સુખ રામજી 


પ ચાતુરી છત્રીસી* 


અભિનવી 1વેધા હરજની નનણીજ 
આજ સેં તમારી ચાતુરી ન્તણીન 
આન મારે હઇડે હરખ ન માયજ 
આજ મને હઇડે હષ અપારજ 
આજન) રજની સાંભળ સજનીજી 
આજ મુને તેણે વ્યાપ્યો અપારજી 
આવેોજ આવો ભલે પધ્ાયાજ 
એકન્વાત અનોપમ આનજૃતી 

ઓરા આવોને મારા નાથ 

જીઠંડા બાલા સુણે્‌ા નાથજી 

તારાં કૃત્ય હું શાં કહું 

ટતી તહાં આવીજ, સુંદરીને લાવીજ# 
ટૃલી તહાં આવીજ, સુંદરીને લાવી૬૭ 
પીઉજી પધરાવીઆ ધરમાંય 

જલે પધારીઆ આણીવાર 

મારી વિનતડી અવિધાર 

વાહાલા છોજી વિડ્ુલ જું કું વાણીક 
વાહાલાજને ત્રેહે થઈ છું ઘેલીજ? 


૬ ચાતુરી 


કષ્ગ પ્રત્યે રંગે રમીઆ તે કયા 
ખેહેની ડું સાંભળ માહારી વાણીજ 
મહાવન શ્યામની ને શ્યામજ 
માનુશ્નીએ માન તજ્યું તેણીવાર% 


પ વિલસીર્નૈ ચાલીજ, રતિરસ મહાલીજ 
૧૬ વિલસતી હરિ સંગ હે! ત્રજનારીંજ૭ 
૩? શ્યામળોા સેજડીએરે સોહાય 
૧૮ શું કહું સજની રજનીને। રંંગછ 
૧ શ્રી પુરુષાત્તમને કરું પ્રણામજ 

૯ * સખી તાંહાં લગી મન નથી માનતું 
કર સફળ સુહાગીરે નાથ 

૮ સાચું બોલોને શામળીઆરે 
૧૪ સાંભળ વાહાલા વિનતિ મારીજ્ર 
૩પ સાંભળ સખી તારા નવલ રંગ 
૨૮ સાંભળો રે સાહેલડી 
?૩ સુણ્‌ાજી અલબેલડા આધાર 
૨૯ સુણરે સજની મારાં વેણુજ 
૨૩ સુણરે સજની તું અમૃત વાણી 
૨૬ સેજડીએ રમે સુંદરીરે 
૩૬ સેેજડીએ સેોહાવતી રે 
કડ રિ ઉર લીધલાં રે 
૨૨ હસીને હરિ બાલીયા વાણીજી 
પાડશી” 


૧૩ રજની આવી .જીગનીધાન૦૭ 
૧૫ રસનિધાન આજની રાતર્ઈ 
'દ્ૃ લલીતા કહે થાંભળા મારા વાલાજી 


દ 


લલીતા સાંભળ માહરાં વચંનજ 


દ૩૪ 


પદાંક. 


૬૧ 
દર્‌ 


ર્ન «? હ ,« 


બજર 


૪૮ 
૨૦૫ 

૪૫ 
કફર૨ 


વર્ણાનુક્રમણિકા. 


પ્રથમ ચરણુ. 
વળતા બોલ્યા જુગ જીવનજી 
વળતી બોલી લલીતા વાણી 
સજની સુરતનું સુખ જેહજ 
સજની સાંભળે માહરાં વચંનજ 


પદાંક. 


ઞગથમ ચરણ. 

૧૪ સજની સાંભળ મારી વાતજી 
? સુંણેજ સલુણા, સેણુજ 

૪ સુણુ। ભીખુભાન”કુમારીજ 

૯ સુંદરી પામી અંતિ ઉલ્હાસજ 


૭ દાણ લીલા. 
૬૧ નાગે! જગોરે શામળા જગાવે 


૮ સુદામા ચરિત્ર? 


ચાલિયો વાટમાં, જ્ઞાનીતા ઘાટમાં 
છપ્પન ભોગ જ્યાં, ડવણુ તાંદુલ ત્યાં 
જદુપતિ નાથ તે, મિત્ર છે તમતણા 
પ્રન્ય તું ધન્ય તું રાચ રણછોડ 
ભાગ્ય ને જો બાઈ, કૃપણુ ભિક્ષુકતણું 


૪ વિનતિ વળો કહું, ભેટ લાવી ટડ 

૮ વિપ્ર ચાલ્યો વળી, કૃષ્ણુ સાથે મળી 

સ્વામી સાચુ કલુ, બોલવું નવ રું 

સાંભળો ભામિની, કાન ધરી કામિની 


/* ૯હ 


હ રાસ સહસા પરી* 


અણુ તેડ્યો આવે મારે વાહાલે। 
અધર અમૃત રસ ચાખું 
અતુભવજું અમે અંતર ટાળી 
અતુભવશું અમે અંતર ટાળી 
અમને રાસ રમાડ વહાલા 

આજ સખી શામળિયે 

આજ અજીઆલડુ પરમ સોહામણું 
આજ સખી શામળિયો વહાલે 
આજ ૬નન્‍્દાવન આનંદ સાગર 
આન વાહાલે સુરત સમે 

આજ સોહાગણ કીધી મારે “હાલે 
આ ન્નેની આ કેનું પગલું 

આણી વાટડીએ ગયા વનમાળી રે 
આનન્દ ભરી આલિગન લેતી 
આવી અઢળક ઢળિય્‌ નેની 

ઉરપદ ચોળી ચળકતી 

ઉર વચ હેત જધાલ્ઞીયું 

એહવી નારીને ભોગવી જેને 


*ર૧:૦ એહવી નારીને ભોગવી નેને 
૧૦૬ ઓ વાજે વૃન્દાવન મોરલી 
૧૦૪ અંગ નમાવે આનન્દ વાધ્યો 
૧૮૬ કાનજી કાનજી કરતી હોંડે 
૧ કામિની સર્વ ઢોળે મળી 
૧૮૫ કાળા કોરતનાં પહેરણ *પ્રેમદા 
૨૬૨૯ કુંજ ભુવન ખોજતી પ્રીતેરે 
પય કેણુ રસ ઉલટયો 
૧૪૯ ગોપી આવી રે આવી રૅ 
૧૭૮ ગોપી ટોળે મળી 
ઘુંઘટડામાં ગર્વ ઘેલી 
ઘુંધટ્ડો વાળી ગોરીને 
ઘુંઘટ્ડો ગજગમની વાળે 
ઘુંધટ્ડો ગોરીને 
ચમકતી ચાલે, રે ચતુરા 
ચપાવરણી ચોળી ચતુરા 
ચાલો સહિયર સામટી 
ચુંટૃડીનો રંગ ન્નેઇને 


૪૦ 
૪? 
૪૨ 
૭ર 
૨૭ 
૨૮ 
૬૧૬૭ 
દપષ 


યદાંક. 
ષ્ઠ 
૬૩૦ 
૧૩૨ 
૧૫૦ 
૨૪૬ 
૬૦ 
૬૬ 
૧૭ 
"૧૪૨ 


૨૬ 


વર્ણાતુક્રમણિકા. 


પ્રથમ ચરણ. 
છાની કેમ રહું વન વેણું વાજે 
જેમ જેમ વહાલે વેણુ વનડે 
જેમ જેમ કાથની ડૃષ્યુ સાથે 
ઝંમ ઝમ નાદે નેપૂર વાને 
ઝાકમ ઝોળ કરી 
ઝાંઝર ઝમકે ને ખળકં ચુડી 
ઝાંઝર ઝમકે તાળી દેતાં 
ઝાંઝરને ઝમકે ઝણુ? 
ઝૉઝરને ઝમકે રે, ગોપી 
ઝૉઝરને નાદે રે નારી 
ઝાંઝરનો ઝમકાર મનોહર 
ઝાંઝરી ઝમકંતે શામા શણગટડોા 
ઝૉઝરીયાં ઝમકતે લટકતે ખાહુડી 
ઝાઝરીયાં ઝમકતે પિયુને 
ઝાંઝરીયાંને ઝમકેર્‌, ડમકે 
ઝાંઝર્‌ીયાં ઝમકાવી કામા 
ઝાંઝરીયાં ઝમકાવતી ગેરી 
ઝાંઝરીયાં ઝમકે રે ગોરી 
ઝાંઝરીયાંને કમકે રે શામા 
ઝાંઝરીયાં* ઝમકાર કરે રે 
ઝાંઝરીયાં ઝમકાવતી આવે 
ઝૉઝરીયાં ને ઝમષકે અખળા 
ઝંઝરીયાંના ઝમકો રે સોહે 
ઝાઝરીયાં* ઘડાવ્યાં માહરે વહાલે 
ઝાંઝરીયાં ઝમકાર કરે 
ઝીણુલાં ઝાંઝર વાજે %ન્‍્ટાવન 
તન મન ધન વારી વહાલા ઉપર 
તૃપ્ર ન થાઉં મુખડું ન્નેતાં 
તૃપ્ત થઈ હરિતું .ઝુખ નેતાં 
તે દહાડો ધન સખી ર મોરી 
ત્રાજીુડે ત્રિજુવન મોલ્યા 
ત્રોરડયાળી દેખીને વાહલેો 


પદાક 
૬૮ 


૬૩૫ 


પ્રથમ ચરણ. 
થે(ઈ) થે(ઈ)કાર કરે છે કામા 
યૈ(ઈ) ચૈ/ઈ) કરે અગણિત અંગના 
દરપણ્‌ માહે નઈ માહરે વાહલે 
દિવ્છીઓ રે દિવટીએ રે 
દીડ્ડો નાથ મેં તો ખાઈ રૅ 
દીપકડો લઈશ મા રે ચાંદૃલિયા 
ધન ધન દુનેડી ધન ધન લીલા 
ધન ધન દહાડો આજનો ધન ધન 
ધન ધ્ર્નન દૃહાડા આજને! મને પ્રેમ 
પ્રન ધન તું દીવડા મારા 
ધન ધન વાહલે। વિલસેે 
બન ધન ધન ધન કહી 
ધન *ધન રે ઉન્‍્ટ્દાલનની શોભા ધન ધ્ન 
ધન ધન રે ભન્‍્દાવનની શોભા ધન ધન 
નાચતાં નાચતાં નયાગે નયણ મળ્યાં 
નાથ નાચે શીર મુગુટ તે ઝળકતેો 
નાનકડી નાર નમતી ગાલે 
નાર નાચે નાથ સમે 
નર્ઝુણુગારે। નાહેળિયેો 
નેણુ સોહાગી શામળિયો 
નેષ ભરી ભરી ન્નેતાં વહાલે 
નેણાં નીરખતાં રે, સાન 
નોતમ યૌવન મારું 
પરું રે નનેઉં તો પીઉ૭ઝ 
થહેોચે હયે હિમતવાન 
પેર પ્રીછી પાતળિયા તાહરી 
પચુડો નિહાળી રે, નનેતી 
પ્રાણુનો પ્રાણ તે આજ સુજને 
પ્રાણજવદ્ માહરે હૈયામાં 
પેમ પ્રબળ શું પેમદા 
પ્રેમ ધરી ન્રાઊીગાર કરે રે 
પ્રેમે પ્રેમદા પીઉની સંગે 


૬૩૬ 


પદાંક. 
લ્પ 
દછી 
4૬ 

૧૬૨૩ 


વર્ણાનુકમણિકા. 


ગ્રથમ ચરણ. પદાંક. 


પેમટ્ા પ્રેમ ભરાણી રે 3૮૭ 
ભજતીરે ભામની વહાલે વલ્ડ 
ભજશું રે અમે ભાવ પરીને ૬૨ 
ભાવ ભેર ભજતા વહાલાને, ૨૨૨ 


ભાવે રે ભામણડા લેતી ર 


ભાવે રે ભજતા મારા વહાલે ભ્ટ્જૃ 
ભાવે ભજતાં મનોરથ સીઝયેો ૧૨૫ 


ભાવે રે ભામની જ્નોગવતાં ૮7 


ભુજબળ ભરતી ભરતી ભામની ૮% 
ભોગવીએ ભામણડાં લેઈ ૮૨ 
ભ્રગુઠી ભાવ કરીને વહાલે ૮% 
મધરાતે માહનજી સોલ્મા ૮૦ 
મધરાતે મધુરી રે ક ૪૩ 
મરકલડે મોહી રે સખી ૧૨૬ 
માન કરે પાતળીઆ સાથે ૧૧૮ 
મારા વહાલાજએ વગાડી તષ 
માહરે વહાલે વેણ્ઠુ વગાડી ૮ 


માહરાવહાલાજમાં કુસુમચોા ભારનહિરે ૨ 
મુખ નેતાં અભિમાન ધરીને 
મોહી રહી સંદરમાં માહાલે # 
મડળમાં માહલંતો વહાલે ૭૫ 
રમતાં રંગે રાત વિહાણી 
રમતાં સ્ડું નને લાગે 

રમઝમ રમઝમ નેપૂર વાને 
રસીક શીરોમણિ શામળિયે 
રણુઝણેુ નેપૂર નાચતાં નારતાં 


રાસ રમે રાવાવર સડો ૧૨૭ 
રાસ વિલાસ રમે રાધાવર પર 
રસણલાં રમતાં લીજે? ૧૭૪ 


રૃસણલાં રમતાં લીજે પ 
રણી રમતાં પિયુરંજીં શચામા ૧૭૬ 
રંગ ભરી રે ઘણી રજની વેહાણી ૨૭૦ 


-થમ ચરણુ. 
લઈ ચાલે મને ૨ન્‍્ટટાવનમાં 
લંટ લટકીને લટકે ગાલે 
લડસડતી લહેકા#કરે રે 
લાડકડી લડસડતી ચાલે 
લીલા માંહે હ્ષવલવતે 
લીલા માહે ટળવળ્યો 
લોચન આલીગારાં રે 
વદન શેહાખણાં રામ રામાતણાં 
વાગી વન વાંસળી, નાથે અધર ધરી 
વાજે વાજે નેપૂરીયાંનેો 
વાટડી નેઉ નાથ નાહુલી 
વાણી બોલે બળવંત ખાળી 
વાંસલડી વાહી રે વહાલે 
વાંસલડી વાહી મારે વહાલે 
વાંસલી વાહે રે વાહે રે 
વહાલ ધરીને વહાલા સાથે 
વહાલોજ આલિગન સરખો 
જૃન્દાવનમાં માનની મધ્યે 
જૃનન્‍્દ્ટાવનમાં માનની મધ્યે 
વૃન્ટ્રાવનમાં વિઠ્ઠલેો વડે 
વૃન્દટાવનમાંહે વિલસે વિનતા 
જૃન્દાવનમાં રમત માંડી 
જૃન્દ્વાવનમાં રચ્યો રે અખાડો 
જૃન્દાવનમાંહે રમત માંડી 
જૃન્ટ્રાવનમાં માનની મોહન 
જૃન્દ્રાવનમાં નાચે નરહરિ 
વૃન્દ્દારે વનમાં વેણું વન્નડી 
શણુગારે સોહંતી રે હું 
રાણુગટડો સંકેોડી ન્નેચે 
શરદ સોહામણે ચાંદલો રે 
રાંકર હસે રે ન્નેને નેઈ 
શાને કાજે સહુ મળી આલ્યા 


વષ્દાક. 


૩પ 
૨૬૦ 
૨૬૬ 
૬૬૨ 
૨૬૩ 
1૬૪ 
૨૬૫ 
*1૧૬ 
1૬૦ 
ર૭૨ 
૧૭૬ 


૭૯ 
૮પ 
૩૨ 


૧૦૬% 


૪૭ 
શ્પ 


વણાનુક્રમણિકા. 


પ્રથમ ચરણુ. 
શામળિયા કર કંઠ ધરીને 
શામળિયા શું 'તૂળી દેતાં 
શામળો સુખ જનેધાન રે 
રામળિયા સાથે રમવું 
શામળિયાનોા સ્નેહરું બેની 
શામળડીને સાન કરીને 
શામળિયો શામળડ્ી સંગે 
શામળિયાની સંગે રતાં 
રામળિયો ને રામાં સજઆં 
શામળિયા રાસ રમાડો, 
રામળડી અંગ મોડીને ચાલે 
શા માટે રામળિયા વહાલા 


પદક. 


૧૭૫ 
1૧૨૦ 
શૂ૦ 
૧૪ 
૨૬૯ 
૧૨૬ 
૧૦૯ 
હ્્જ્‌ 
(પગ 
ક 
ર૫૪ 
૧૫૬ 


૬૩૭ 


પ્રથમ ચરણ. 

સકળ રાણુગાર કરીને અગે 

સજની સ્ત્રેહ તો ભલે અતુભવીએ 

સપરાણી કીધી રૈ વાહાલે 

સાહેક્નસરીને સાત કરીને 

સાંઇડું દેવા ઘો સાઇડું 

સુંદરી શામળિયાની સાથે 

સાહાગણુ ફ્રીધી માહરે વાહલે 

ષોડસ ચહેન સે 

હરિવના શ્હી ન રાકું મારી અલી 

હલફ લાગ્યું હરે મુખ નેતા 

હાહા રં હરિ વેણ્‌ વઈ વાઇ રે 
જ્‌ 


હ્વા હા રં વાસલી વાઇ રે 


૧૭ વસંતના પદ 


અખબળાને અમી રસ ઉલટચો 
અબળા આનન્રી રે આનન્દી 
અખળ] આવી ર્‌ આવી 
અળગા કેમ થઇએ કેમ થઇએ 
આજ દિન સુડો રે સડો રૈ 
આજને માંડવડો મારા 

આપણુ રમ રે રમશું રૅ 

આ ગતુ સડી રુડી મહારા વહાલા 
આવી રત ઝૂલી ૨નન્‍્દ્દાવન 

અન્નો| માહરા વહાલા 

આવ્યો આંવ્યો રે ત્રધક્તુનો રાય 
આવ્યો વસંત રમવાને જઇએ 
આવ્યો વસંત વસંત રત સડી 
આવ્યો આવ્યો રે વસત માસ 
ઉરપર લીધે રે લીધે 

ઉરધરી નારી નાથને 

ઓપી ઓપી રે ગોપી 

એરા આવે અલબેલા વહાલા 
કહ કૅન્ન વસીએ રૈ 


કામા કેલ કરે પીયુ સાથે 
કામા કોડ ભરી રૈ 

કામા કૃષ્ણુ મળી રૅ 

કાહનજી છોગાળા રૈ 

કસુમે વધાવે। રે વધાવે રૈ 
કુસુમ વિશેકના કટક ચઢયાં ૨ 
કષગ્‌ ઝીલે જમુના જળ માંહે 
કેસુડાં રાતાં ને ત્રકતુ રાતીજરે 
કેસુડાં કુલ્યાં રે 

કેલ ડરતા ૨ કરતા ર્‌ 

ગાણ્ે ગર્વ ધરી ગોપી ગર્વ ધરી 
ગુલાલ ભરીયા ગોવિદજી રે 

ગોપી ગોવિંદ્ટ શું ગોવિટ શું 
ચાલન્ચાલ સૈયર સહિ 

ચાલો સખી વૃંદાવન જઇએ 
ચાલો ચાલે? સખી વૃંદાવન «ઈએ 
ચાલો *રે આપણ સહુ મૂળી 
ચાલો હરિ છળી રમવા 

ચાલે હૃરિ હોળી રમવા 


૬૩૮ 


પદાંક. 

૧૦૭ 
૩૬ 
૧૪ 
લ્૭ 
૯૬ 
વપ 
રૃ૬ 
દ્રછ 

૬૦૫ 


વર્ણાનુક્રમણિકા. 


પ્રથમ ચરણુ, 
ચાલો હરજને નેવા બેર ખેર 
ચુવા ચંદન ચરચી અંગે 
જમુનાને તીરે શામળે 
જશેોદ્દાના જવન ઉભા 
નાગોર જશેદદદાના વન 
જીવન રમશેરે રમશેરે 
નોડું શોભતું શોભતું રે 
ઝાકમઝોળ કરી ઝાકમઝોળ કરી રૈ 
સોળે રોાળે મળી ગાયે રે 
દરપણેુ નિહાળી નત 
ધન્ય ધન્ય રે સમા ત્રધતુ ભળી 
ધન ધન રેણી આજ થઇરે 
ધન ધન ધરતીરે ધરતારે 
નાચ ર નાથ ને નારી ગાથે 
નાના નહિ ખોલું 
નારી નરહરિ શું 
નેણે નિહાળી રે નિહાળી રે 
નન્દના ગોવાળિયા રે 
પીતાંખરા પાલવ છોડ છોડ 
પીળાં પટફલ પહેરણુ પ્રેમદા 
પ્રથમ દિવસ ત્રજ વસંત પંચમી. 
પ્રથમ દિવસ ત્રજ વસંત પંચમી. 
પ્રેમટા પૂજે રે પૂજે રે 
ખાહુડી મેહેલોજી માહુન€? 
ભરજીં ભાવ ધરી રૈ 
ભામણલે નાં રે ન્નશું રે 
ભામણુડાં લઈ શાભળિચાનાં 
ભોળી નવ નાણીશ રે નવ 
ભાળી રે ભરવાડણુ હરિને 
મનીહર વાઇ રે આંગણે મોરલી રે 
માતા હરખી હરખીને રે 
માતા મોહનને મોહનને રે 


પદાક. 


#હઝ 
પિ 


લર 
૪૪ 
૪૫ 
૪૩ 
૨૨ 
ન 


૧૦૩ 
૪૬ 
૯૯ 


પ૯ 


« ત્રેથમ ચરણુ. 
માનની સોહન જું રે 
માનતી મોહી રે મોહી રૈ 
મારે રે આંગણ્‌એ કેણે 
મુક્તા થાળ ભરી લ્યો! ભામની 
મુખડું નિરસતા રે નિરખતાં 
મુખડું માહનતું રે મોહનનું 
મોગસ્ડે છાયો રે મંડપ 
મંગળ ગાઉં મોટ ભરાણી 
મંગળ ગાહં છું મલપંતી 
મંદિર મહાલે મહારા વહાલો 
યુવતી મળી રે ચુવતી જ મળી ર્‌ 
યુવતી જીવનને ર્‌ે “વનને 
રજની રમીને રે શ્રીહરિ ધેર આવીઆ 
રજની રમીને રે વેહેલા ધેર આવીઆ 
રમવા સરખું શ્રી શન્‍્ટ્રાવન 
રહા રહે રે રાઢ ન કીજે 
રાતી શોલ ધરા મોહનજી 
રામા રેગી રે રંગી રે 
રંગ ભરી હરિ સદા સુંદરી 
રંગ રસ રાતી રે રાધી રે 
રંગમાં રાતો રે રાતો રે 
લાવ લાવ રે માલણુ વેલ મરવો. 
વનમાં વિલસતારે 
વનમાં વહાલા જું રે 
વનિતા વાદે ચડી રે 
વસંત કતુની બલિહારી 
વસંત વિવાહ આટ્યૉ 
વસંત વધાવા ચાલો જઇએ 
વાતલડીને કરતાં રે, વહાણું વાહી 
વહાલો વહાલ ધરીને 
વહાલાને ન્તેતાંયે મહારી 
રામા સર્વ મળીરે સર્વ, મળીરે 


પદક. 


૬૦ 
લ્ડ 
૨૮ 
૭૮ 
૧૬૦૯ 
૮૪ 
૮૮ 


૨૬૬ 
૧૮૯ 
૬૮૨ 
૨૬૯૨ 
૬૯૪ 
શ્લ્પ 
૧૯૭ 
૨૦૩ 
૨૦૪ 
૩૩૭ 
૩૪૫ 
૩૪૯ 


વર્ણીનુક્રમશિકા. 


પ્રથમ ચરણ. 
રામા રંગીરે રંગીરે 
શેકલડી કૂર્તારી રે 
શોભા શેભંતીરે શૈભંતી 
શોહાગી ૨॥ામળિયો મારે 
સખી ચાલોને વદ્દાંત વધાવીએ 
સાસરીઆ દેખે માર્સ વહાલા 
સુખ લહેરમાં શામળે 


પદ્દાંક. 
૭૭ 
૫૬ 
પ૭ 
પષ 
જ 
જ્‌૭ 
પ૪ 


ર૩૯- 


પ્રથમ ચરણુ. 
સેોત્રણુ પાટ ઢેળાવીએ 

હળધર સાદ્યારે સાલ્યારે 

હળવે ઉર ધરતી રે ધરતી રે 

હારૃ ન માને રે, હાર ન માને રે 
હાંહાં રે રત આવી રૈ આવી 
હાંહાં રે કાંકરડી કાંકરડી, 

હોહા કરતી હરિની સાથે રે 


1. શુગાર્માળા. 


અખળાને બળ નાથ તારું 
અણિયાંળાં લોચન વાહાલાજનાં 
અમ શું કપટ તણી વાત જ છાડ 
અમ વેર આવે મારો વહાલે 
અમારે ઉલટ વાધ્યો અંગે 
અમારે તમસું પ્રીત ખંધાણી 
અળગા ન કરું એને ઉરથી 
અસુર સવાર, ન્નતાં વળતાં 
અમારું મન તમસું સાચું 
અનંગ અએગેરે મારે ઉલટયોરે 
અનુભવિયાં રસમાં માણે, તે જે ન્નણે 
આજ ઉથતગરા અંગ આળસ 
આળનનવી રાતની વારતા શી કહું 
આજ તે દિવાળી જશેોટટાએ 
(ક) આજ મારા વહાલાજીએ 
આજના 'દિનનાં ભામણાં લં 
આજનો દિતં સોહામણે 

આજ મહારે સગમ મંદિર માંહે 
આજનો દિન .રળિયામણે। 

આજ સખી આલિંગન દીધું 
આજ સખી આનંદ ન માયે" 
આજ સુને કાંઈ કાંઈ થાય રે 
આજ મેં દીઠે દેવ 

આજ મેં નયણે નિરખ્યો! નાથ 


૩૫૬૧ 
પ્ર 
૩૬૯ 
5૭૦ 
૩૯૭ 


૪૭૬ * 


યૃ૨૬ 
યડ૩ડર 
પડ૩૪ 
પડલ 
૪બ૦્ય 
૪૦૪ 
૪૩૦ 
૪૩૧ 


૪૭ 


મીરે દિવાળી દિવાળી 

મારે દિવાળી દિવાળી 

મારે વૃહાલાજએ સામું નેયું 
મારો વહાલે મારે મંદિર 
સખી આનંદે વહાલો 

આજ પીઉડો રીસાણેા, મનડું 
આજ સપરમેો દાહડેો 

આજ ત્તો આનંદ અતિ ઘણે 
આન મારે આનંદના એઓધ વળીઆ 
આન રે કાનુડે વહાલે 

આજની સડી રાત વાત 

આજની રડી રાત વાત 

આજની રાતના રંગ સખી 
આજની રજની સક્‌ળ અવતાર ને 
આનની રજની રંગ વિર્હાણી 

આ નેરે સખી મારગમાં રે 

આ નરે બાઈ નાહનડીઓ 

આ નરે આ વનથી વહલો, 
એખંદે અતુભવિએ વહાલે 

આ મારગડા માંહાં નનતાં તદી 


આજ 
આજ 
આજ 
આન 
આજ 


આવો રે* અલબેલા વહાલુ] 


આન્રડો શે! આસંકોા રે 


આવની સું%ર” શ્યામળા 
આવે હરિ ભલેને રે પધાયો 


૬૪૦ 


પદ્ાંક. 


૧૫૪ 


' વર્ણીનુક્રમણિકા. 


પ્રથમ ચરણુ. 
આ૩ઝું હવે નાનડીઆ રે 
આવ્યા સુંદર મુખને ભામણે 
આંખ અણિયાળી સહુ કોઈ આંજે 
આંખલડીથી ન. કરું અળગો 
આંખલડીને ચાજ્ે રે, ચત્રભુન 
આંખલડીને ચાળે રે, શામળે. 
આંખડીએથી અળગા “અલિયલ 
આંખલડીથી અળગો રે, મારા 
આંખલડી અઆણ્‌ચાળી, રામા 
આંગણૂડે આતી શામળયેો 
આંગણડ આવંતે દેખી 
ઉપર રાખી સુંદર વરને 
ઉભા રહેની ગાવાળિયા 
ઉરવર ભાંડી રહ્યો રે, સજની 
ઉર્થી અળગો ન ટાળુીં ર 


જૂ 
૨૦ 


ઉરપર લીધા શામળિયો રે 
ઉરતું ભૂષણ અળગું ન કરે 

ઉલદી અખળા ૨જની 

એકવાર આખો દિન વહાલા 
એકવાર સાઝું જુવો મારા વાહલા 
એ સુખ સખી મેં કહું ન નય. 
ઓખ્ધત કહેને રે, હરિને એટલું રે 
ઓરા આવ અળગો ( અલબેલા » 
આરા આવ અલબેલડા, સગુણુ 
અંબોડલા મારા નાથનો ઝળકે 
અંબોડલે મારં મન મોઘું 
અંબોડલે વાળીને નેએ 

અંબોડો મારા વહાલાજીનેો 
અંતરખ્ટાળીને ઉરપર લીધે 

અંતર યળીને ઉરપર રાખું 

કઠણુ થયા મોહન મધુરા જઇને 
કએ ચાલ્યા પરદેશ પિયુડા 


પદાંક. 


૨૬૦ 


૨૧% 
૧૬૦ 
૪૯૫ 
૪૯૬ 
૪૯૯ 
૧૪૩ 


૨૨૨ 
લત 


"પ્રથમ ચરણુ્‌. 
કરું વિહાર રજની રંગે રમતા 
કંડડાચા ભૂષણુ સજની 
કંઠ બાહુડી વાળી “રે મારે 
કાજળ તારું કામણગારું 
કામ કળા રસ" પિયુજ પનેોતે 
કામ બાણ ઉર્‌ લાગું 
કામણગારો રૈ કહાના તું તો 
કામણ કીધું શામળિયે 
કામગીએ રૅ કહાને સુને 
કામા કૃષ્ણુ તણે રંગ રાતી 
કાયર થઇએ તો રસ ના આવે 
કાહનેો રમ્યા રજની 
કહાન તું તો કામણગારો રે 


જ 
શ્ર 


કાહાના શીદ વળગે છે રે 
કહાનજને કે લાવે રૈ 
કાહાન દેવને કોડામણુ ભાંમણે 
કહાનજએ કામણુ કીધું 
કહાનજએ ગોવરધન ધરીયોા 
કાંઈ કયો હું સહિયર મોરી 
કાં નત ર્‌ વેરણુ રાત મળો 
કાંબળી ઓઠાડે રૈ કાહાન 
છીધું મનનું ગમતું રે 
કુટુંબ સો કોએ કેડે લાગ્યા 
કુખન્નને કહેન્ને રે આધવ એટલું રે 
કુંજના બિહારી રે અમ ઘેર 
કુજનો વ્રિહારી રે મા મુને સાંભરે રે 
કુજનોા કલ્લેલી રે 
કુજનેો કલ્લોલી રે 
કમને પગલે પધાર્‌ 
કુકમ પગલા પ્રાણુજવનના 
શુ કોડીલો છું વર પામી 
ષ્ણુ કૃષ્ણુ કૃષ્ગુ પાસ્યા 
0 


[૧૬૦ 59૬ 


૬ .-૨ 


વર્ણીનુક્રમણિકા. ૬૪૧ 


પદાંક. પ્રથમ ચરણુ. પદક. પ્રથમ ચરણુ. 

૩૮૯ ડૃષ્ણુ કહે કામની સુણુ સાચું કહુ કરછ ચાંદલો! તપેરે લલાટે 

૫૦૨ ડેણી પેરે ભ”્યિ આછાં નીર રે ૩૨૮ ચાંદલો સોહે મ્ૃગનેણી 

૧૦૬ કેમ કરીએ ન ફ્રેમ રહીએ ૩૨૯ ચાંદલો ધુંધટમાં ઝલકે 

૧૦૬ કેમ કરી મંદિર રહિયે ૩૩૦ ચાંદલો ચુતુરાચિત્ત ચાલે 
૨૨૭ કેમ કરિયે ને કેઃ) ટૂળીએ ૩૩૬ ચાંદલે! કામાકર કર્યો 

૪૮૭ કેશ માઠાં જઇને પોવ્યાં ૩૩૨ ચાંદો ભામનીને ભાવે 

૬૪૦ કેસર ભીના કહાન ૩૩૩ ચાંદલે સકળ ગુણુવતોા 

૩૯૩ કેક કલી રસ ગતિ સાથ મારી ૩૩૪ ચાંદ્લેક પીઉં મનરેજન 

૪૨૬ કેટ કંદપને! દર્પ એવા હરિ ૩૩૫ ચાંદલો સોહાગીરે મારો 
૬૪૮ કોણુ પુણ્યે કરી નાર હું અવતરી ૩૩૬ ચાંદલો સફળ મેં કીધે 

૧૪૭ ખંમૂ્‌ ખંમ્‌ રે ચાંદલાં મા કરીરા. ૫૦૪ ચાલે! સહિઓ નેવાનેરે 
૨૮૭ ગમતી ગોઠડી કરશે સહિયો ૫૨૪ ચાલ્લોરે ચાલે હરિ ત્તેવા 
૪૧૨ ગાજે ગાજે રે ગોરસ. ગાળી ૩૦૭ ચિતડા માંહે ચઢકેોરે લાગ્યો, 
૧૭૩ ગુણુની વીંધી રે ૨૯૪ ચિતડું માયલું ચાલી ન શકે 
૨૦૮ ગેલ કરંતો ધેન સંઘાતે ૩૬૨ ચિતડું માચલું ચોરી એણે 
૫૧૭ ગોક્લીઉં તે ગામ રે અભિઃ ૨૯૩ ચિતડે માયલે ચઢિયો સહિયે 
પર૨૯ ગોફળ વેહેલા પધારન્ને ૧૭૬ ચુંદડીનો રેગ સ્ડોરે 

પડછ ગોકુળમાં આંખો મર્યો રૈ ૩૭૬ છત્રપતિ ગજપતિ રાયરે 
૪૬૩ ગોપી ગોવિદ્ટના ગુણુ ગાતી પર૦ છાનો માને આવ્યો કહાન 
૪૬૪ ગોપી મગન થઈ મહી મથતાં ૪૩૫ છેડ ન કરીએરે છબીલા રણછોડ 
૪૬૫ ગોપી માખણ કાઢે ગોળા માંહેથી ૪૪ છેડલો ન તાણુ મારા છાલનો 
૪૬૧૭ ગોપી ગર્વ ભરી ગણુ ગાયે ૩૮૨૬ છેલકડા વાહોરે છાના 

૪૬૮ ગેપપીને મનમાં મોદ ન માયે રપછ કછેલપણાં નવ કીજે 

૨૭૯ ગેોવાળામાં મળતો ગોવિદ ૧૬૮ -”૪મના કાંઠે ઉભે! સુંદર 

૨૯૯ ગેવિદ ગોઠડી કરતાં મીઠંડી ૭૯ જવા દેની ન્તદવ સેલ મારે 
૩૨૭ ઘણે ઘણે દાહાડે વેર પશ૧૫ જરશેોદટ્દા પરણાવો રે કહાન 
૩૬૨ ઘડીએ ઘડીએ માયચછઠું માનતા ૩૨૩ નબ જીઠડા બાલા નતદવા કૂર 
૩૭૯ ઘુંધુટ્ડા માંહે લોચન ઝળકે ૫૩૮ ન્તઓ રે મદન ગોપાળ ” 
૫૦૩ ઘેલી ૨ ગોવાળણી ૩૮૨ * ન્નગો નાથ નિદટ્રાલુડા રૈ 

૪૯૪ ચતુર રસીકડી નાર વેહેલીરે ૩૮૭ નગી જીવન :પીઉજી વંમના 
૫૩૦ ચંપો સોર્યોરે વૃંદાવન ૫૧% નનણી ન્નણી તમારી ન્નત 
૧૭૫ ચાંદલોનો ચટકોરે સડે ૭૭ નવા દે જમના પીફ પણી 


૪૧ 


£૪૨ 


પદ્દંક. 
પ૬૨૪ 
૨૫૮ 
૭૫ 
૨૫૯ 
૪૭૨ 
5૭૪ 
૮૮ 
ન્ધુંબ૦૭ 


કં૪૦ . 


૪૫ષન૦ 
૧૫૮ 
પ૧૮ 

૬૬ 
૨૩૨૪ 
પૂ૪૦ 

૬૭ 
ઝે૪૮ 
૧૪૪ 
૪૯૦ 
૪૩૪ 


૨૧૪૬ 
૪૧૭ 

૬૮ 
૪૨૯ 
૨૫૬ 
૨૨૭ 
૨૬૯ 
૨૨૦ 
૪૪૫ 
૨૧૯૬ 
૪૫૪ 


વર્ણૌનુક્રમણિકા. 


પ્રથમ ચરણ. 
“ળવ રે દીવડો રે સોહામણા 
જીવન માચલે ન્નેઈ નઈ 
જે જે મનોરથ હુતા મનમાં 
જે જે મનમાં હતું મોહન 
જેમ જેમ નિરખધું રામળિયાને 
જનો ધેર આવે એકલડો 
જોતી રે હું ગઈ વન મારે 
નેની નેની ગોવાળામાં ત્ગોવિટ જ 
જોબન તેનું પરમ શેહાગી 
નેં ર્‌ે ખાઈ એગ્રી પેરે મેં વરા 
ઝાંઝર ઝમકે છું ઝબકીને ન્નગી 
તટ જુમનાનું રે એ તે! રળિયામણું રે 
તન મન ઉપરે વારે 
તમારું મુખ મેહેલ્યું નવ ન્નય 
તમે મુજને તે બોલજ આપ્યો 
તમો! મરકલડેો કરીશું ન્નેયું 
તવતવડી ટાળી મળીને 
તાશ દૃલડાની વાત મેં ન્નણી રે 
તારી સોરલીએ મન મોલ્યાં રે 
તું ક્યાંના દાણી રે 
તું નહુ માણસા રે, ગોવાળીઆ 
તું મારે ચાંદલીએ ચોંટથો રાજ 
ત્તે નારતણે વરા જું હરો શ્રીહરિ 
તે મારી સેક દેખાડ રે સજની 
ત્રિભુવન જે પતિ તે પતિ તારે 
દીવાળી આવી રે મારે 
દીવાળી શામળિયો પામી 
દીવાળી નિત્ય દીવાળી 
દીવાબો દીવાળી રૅ 
દુધડે વુંઠાં ૨ મેહ્‌લ્યાં 
દુરિજનત કેરું કાંઈ ને ચાલે 
દારેજન બોલડા સુણીને 


પદાંક 
૪૪૦ 
પ૪ 
«૦ 
૮૨ 
૮૩ 
ત્૪ 
૮પ 
૮૬ 
ત્છ 
૧૮૬ 
૨૨૮ 
૩૫૮ 
૪૨૬ 
૪૭૯ 


૩૮૪ 
૪૮૩ 
પૃછ 
પત 
૩૮૬% 
૪૨૪ 
પલ 
૬૧ 
૬૫૫ 
૬૨ 


ત્રથમ ચરણ. 
ડ્ર મા ન્નઈરા રે હરિ 
દેઇશ ને આળ રા દેશું ગાળ 
ધન ધનરે રાણરળિયા વાહાલા 
ધન ધન દહાડો આજનો 
ધન ધનરે ધેન સાથે 
ધન ધન ગોકુળની નારી 
ધન ધન ઉરપર માહાલેરે 
ધન ધનરે આ મંદિર મારું 
ધન ધન રે આ ન્તેબન મારં 
ધન ધન દહાડો આજને 
ધન ધન દિવાળી મારે 
ધન ખ્રન રચણી મારે 
ધન ધન ઉરવર મારું આજ 
ધન ધન જેને ઉર વશ્યેો 
ધ્રરણીધર જું લાગ્યું મારે 
ધીરજ મેં ન ધરાયે સ્નેહી રામળા 
નણુંરી વેરણુ રે મોરી 
નંદુલીએ પરવરા %ીધા 
નથલડીને લેહેકે રે 
નયણુ્‌ સલુણાં શામળિચાનાં 
નયણુ સલુણાંના રે, રતિ રસ વોલાં 
નયણાં ધોળી રા માટે અમ દેખી 
નયણુ નિહાળી નેઓ શામળિયા 
નયણુ સમારું મારા વાહાલા 
નયણા ન રહે રે વાસ્યા 
નયણ્‌ નેહ રસ સગ્યાં મારાં 
નવળ અંબગુજ શા નયણુ 
નવ સાત વરસની સુંદર શ્યામા 
નહિ આપું રે નંદાજીના લાલ રૈ 
નહિં નઉં જળ જમુના પાણી 
નહિં ન્તઉં ર્‌ે જમના પાણીડા 
નહિં પાડ પાણી રે; ન્તઓ 


૪૪૧ 
૬૩૨ 
૩૫૨ 
૨૭૮ 
૨૫૫ 
૪૪૨ 


વર્ણીનુષ્રમણિકા. 


પદાંક. 


પ્રથમ ચરણુ. 
નહિ દેઉં સાંઈ રસ લેવા 
નહિં દીચાં ઝ્રાણી વાર રે 
નહિ મેલું નરેના લાલ 
ના આવે ના આવે રે 
નાનડીયો અતિ સુંદર બાઈ રે 
નાનડીયો પિયું તેહ ન ન્નણે 
ના, ના, રે હરિ, મારે ના, ના રે 
નામ ન ન્તણું પણા છે કાળો 
નીદ્દાએ ભરિયાં છે નયણે 
નીત નીત લાછવર લક્ષણ સડૉ 
નીરમળીયેો ન કર તું દીવા 
નેણુ લોભાણા નાથ શું 
નેણુ ખાણુ વહાલા ફાં મારે 
નણુ નીદ્દાલુના નાથ નારીતણાં 
નેણે નેણુ મેળવતા બહેની 
પરણૂવા કેને પધાયો 
પરણીને પારકે હાથ શું ભાળવી 
પલંગ પાયે વુંને કુસુમ માળાવડે 
પાછલી રાતના પધારીઆ નાથજી 
પાછલી રાતના નાથ પાછા વળ્યા 
પામી રે વર વારુ રે સજની 
પાયલે નેપૂર રમઝમ વાને 
પીયુજી તને પાયે લાગું 
પૃછ્ઠાની પુછ્ઠધાની અલબેલડા શે લીધા 
પેર પેરનાં પકવાન કરીને 
પાંડરી પટોલીએ આ કોણુ રે 
પ્રાણુજીવન ધન મારું મુખડેથી 
ગપ્રાણુ હુવા પ્રાણૂુપતિ ઇંદુ ગયો 
પ્રાત થયો. મારે. પાલવ મેલો 
પ્રીત બંધારણુ પાતળિચા. 
પ્રેમદ્દા. પ્રીત ભરી મહી મથદ્ના 
ખ્પૈઆ પીઉને રોરે સંભારે 


૨૨૫ 
૩૮૦ 


૩૯૯ 
યગ૩૬ 
યપ 
૭૮ 
જપે 
૬૯૮ 


૬૪૩ 


પ્રથમ ચરણુ. 
ખળિયો. બાથ ભશીને રાખું 
ખલિયાં, ખળ કાં કરીને રહે રે 
બળિયા ભુજબળ ભરતી ભસ્તી 
ખંસ મછુરો વાભે વહાલો 
ખાઈ મારે તાણા વાણુ થયો 
બાઈ મારે સેણું કે સાચું 
ખાઈ હુંન્તો સરતી ફુલુ રે 
બાઈ હું તો મરકલડે વેંધાણી 
ખાઈ ફુ તો સોહનશું માહાલી 
બાળી ,ખબળવંત સુંદર વરશું 
બેઠી મનોરથ કરતી હતી 
બાલાવીચ મા હું નહ બોલું 
ભરિયું રે કાં ઉરવર માયલું 
ભલે રૈ ભગવાન પ્રગટયા 
ભલે રે સજ્યા અમે! લોક 
ભલેને પધારા કહાન 
ભલેને પધાયા નાથ 
ભામણા।ં લેતાં ભાવે રે મુંશી 
ભામણે તાયલે ન્નઈ શાં 
ભામની ભેટ જણાવે સુજશું 
ભાવે રે ભજતાં મારો વહાલે 
ભુજ બળ ભૌીંડુરે વહાલે 
ભુજ ખળ ભીંડુ ભાવ ધરીને 
ભુજ ખળે ભીડી ભામણાં લેશાં 
“ભેટ કરાં હું શામળિયા શી 
ભ્રગૃૂઠી બાવ કરીને વહાલે 
ભંપળ ગાઈ મારો વહાલોજી 
મધુરાના વાસી કહાનજ 
મનનો, 4નેોરથ મોહનજગ્યે 7તણી 
મનઃ માન્યું સુ!મળિયા -સ્ાથે 
મન માર્ન્યુ* રે મારું મત 
મતમાં હરખ ન માવ મારે 


૬૪૪ 


પદ્દયંક. 


૧૪૮ 
૪૨૨ 
૬૪૫ 
૪૯૩ 
પૂરેઠ 
૨૨૫ 
૨૬૪ 
૨૯૬ 
૩૧૬૫ 
૪૨૧ 
પડ 
૨૯૦ 
સ્લ્૬ 
૩૬૪ 
૩૬૭ 
૨૫૩૨ 
પર્‌ 


૪૩૮ 
૪૫૯ 
૬૧૩૭ 
૨2૧૧૨ 


૧3૦ 


વર્ણાનુક્રમણિકા. 


પ્રથમ ચરણુ. 
મનના મોહન' કરી રાખું 
મનતું ગમતું ઝીણું મારે વહાલે 
સને રેકે છે કાનવર્‌ દાણી રે 
મને કૃષ્ણ નેવાનાં કેડ 
મનોહર ગયો રે વનમાં વાહીને રે 
મરકલંડો કરીને જું હસે! છો 
મરકલડો કીધો રે સદીઓ 
મરકલડે મોહનને મોહીલી 
મરકલડો કરી મોહન સૌથે 
મરકલડો કરી તે વામા , 
મલપંતી મહાલુંં મારા પીફશું 
મલપતડો શેગળજી આવે 
સલપતડો મોહનજી હીંડચો 
મલપતી દરપતી સુખ અધુર ધરલી 
મહાલી રે નરભે થે પીહ શું 
મહાલી મોહન સાથે 
મહાલ્યો રે મહેમાન થઇને 
મહાલે રે મંદિર માંહે મોહન 
મહિડાનું દાણુ ન હોય 
મહિ વલેોવે રે ગોપી 
મહેલ પીતાંબરા અંખર મારું 
મળિચે મોહનજી અમશું 
મળશે રે મારગમાં સુંશી” 
સાચીએ બેઠા આવીને વળગ્યા 
માણું રે માણું રે મતમોહન 
માંણુ મોહન અમ શું રે 
માનની માન ન જીજએ 
માતી રે મારે મનસોહન 
માને માનુની રાવ કર્યની 
માયલા મોહન શું હું મીઠડી 
માયથું મત તો મોહે રે 
સાયલે કાજે માયલો મોહન 


પદ્દાંક. 


૨૭૪ 
2૨૭૬ 
૧૭૭ 
૨૮૨ 
ર્લ્ર 
૨૯૫ 
૩૦૨ 
૭૦૩ 
૭૦૬ 

૩૧૨૩ 
૪૭૬ 

૩૫ષ 
૧2૧ 
૩૩૨ 
૩૫૬ 


પ્રથમ ચરણુ. 
માયલે કાજે મોહન આવે 
માચલે કાન્ટે ગમતીં ગોઠડી 
માયથલું મન ત્યાં ધ્લકું સહીયે 
માયલે કાજે આવની મીઠડા 
માયલા મોહન કેરી મીટ્ડી 
માયલે મંદિર આવો રે સહીયો 
માયલે ગાંજે આવે માવા 
માયલે ગાંજે આવીને 
માયલા મનમાં વશિયે વિઠ્ઠલ 
માયલે ગાંજે આવની ગોવિંદ 
માચલેોે મોહન મલપંતે 
મારગ માંહે ઉભી રાખી 
મારગે ન્નતા મળિયો મને 
મારગડા માંહાં ન્નતાં તદી 
મારગડા માંહે વાહલ સાથે 
મારગડે વળગે શે માવા 
મારે ઘેર આવંતા હને મ બાલાવિસ 
મારે દેહ ધયાોતું ફળ 
મારે પ્રભુજી પરણા ઘેર આવ્યા 
મારો નાથ ન બોલે ખોલ 
મારો પરણ્ચાનો પગમાં 
મારો સોહન મારા સંગે રે 
મારો સોહત મલપતેો 
મારો વહાલોજી વરણાગીએ! 
મારો વહાલોજી વરણાગીએ 
મારો વહાલોજ આવ્યો આંગણડે. 
માલણુ લાવે મોગરેરે 
મીટડી મીડી સોહન કેરી 
મીટડી તાયરી મીઠડી મૂંશી ' 
મીઠડાં બોલા નાથ આવો રે 
સીડડા માંહે મીઠંડો મોહન 
મીઠડા કરું રે માહતજી લેમને 


પદાંક. 


૨૨૯ 
૩૨૨ 


૪૫૧૬ 
૨૭૮ 
૧ત્ય 
૨૬૫ 
૨૮ય 


૨૮૦ 
૪૨૦ 
૨૭૨ 
૩૮૮ 
૩૧૮ 
૪૮૫ 
૨૬૮ 
૧૨૨૪ 
૪૯૭ 
૨૬૪૧૬ 
૧૦૯ 
૬૦૮ 
જ૪૭ 
૨૭૬ 
૬૨૫ 
૭૯૬ 

૮૯ 


૯૭ 
૨૫૦ 


૪૬૭ 


૨ત્ડ 


વર્ણીનુમ્મણિકા. 


પ્રથમ ચરણુ.* 
મીઠડડાં માંહે મીઠડો વહાલે 
મીઠડા શા ખ્યરલ બોલે વહાલે 
મીઠડા બોલ મેં ન્નણ્યા 
મીઠડા બોલા' સોહનજી 
મીઠડો સોહન મ્જાયલે। સહીઓ 
મીઠા બોલા મોહનજી 
મુખ ન્તાં શામળિયા કેરું 
મુખડું મોઠડું માવા કેરું 
મુખડે તાયલે મોહીરે માવા 
મુખડે એણે મોહીરે સહીયોા 
મુને વેટના વ્યાપી રે 
મેહેલો મનમોહન મારી મઢુકી 
મેં ધંધમ્ડો ટાળે રૈ 
મોર ચંડકતણ્‌। મુગટ મસ્તક તમો 
મોરલીવાળારે બાઈ મારે મન 
મોલીડાને લટકે સહીએ। * 
મોહ લાગ્યો છુંને મોહ લાગ્યો 
મોહની લગાડી રે મા મુને 
મોલું ૨ લટકે મારું મન મોહું રૈ 
મોહી રહી પીતું સુખ નેતી 
મોહી રથું મત મારું 
મંદિરમાં આવ્યો મારો વહાલો 
મંદિર માયલે આવની મોહન 
મંદ્‌રિ માંહે મોહન મહાલે 
યોવન મારું થયું રે સફ્રાણું 
રજની વીતી અમ ઘેર આવ્યા 
રમઝમ કરતા 'હોંડુ ને 
રમઝમ કરતી આડું સેજે 
રમવા લાગી રે 'રગે 
રસીઓ તારો મીઠો મોહન રે 
રાતલડી નવ પૉચે રસીઆનેન 
રાતલંડી રહિયાળી સુંછું કપટ કીલું 


પદક 
પડર 
૫૪૬૨ 
હ્ય 
પર 
૩૬૬ 
૩૯૦ 
૪૧૨૫ 
૫૦૮ 
૬૯ 
૨૭૨ 
૩૯૮ 
૨૬૫૬ 
૧૫૦ 


૧૬૭ 


૫૦૯ 
૪૩૬ 
૪૩૭ 
પ૦૧ 
૩૩ 
૩૫ 
૫૭ 
૨૨૦ 
૨૨૨ 
૧૭ 
૧૫ 
રછપષ 
૩૭૬ 
હ્ર 


ટજ 


પ્રથમ ચરણુ. 

રાતલડી ૨મીને રૈં વા'ણે 

રાધા માધવની કરું આરતી 

રાધે તું કુંજ ભુવનમાં બિરાજે 
અમને વાલે  સુમીવ 

રીઝી રહી શામળિયા સંગમ 
રસણડાં લીધાં મારે વહાલે 

રંગ ભર? જીજે મનગમતાં 

રંગ લાગ્યો મુને તારો 

દૃદીયા સરસે। શામળિયો તે ક્ષણું 
દદીચા સરસે। ભીડી ભીડી 

દદીયા સરસી છું ભીડી સહી રૅ 
લટકો તારો લાખ સવાનો 
લડસડતી કાંહાં ન્નય છે રે અબલા 
લાડકવાયા લેોકડિયાં રે 

લાવ લાવ સખી એક કાગળ 
લેરો રે મહિનાં દાણુ શામળે 
લેશે રે મહિતાં દાણુ શામળો 
લોક લડાવે છોકરડાંને 

લોચન એનાં રે ન તુલે કોઈ આવે 
લોચન માંહે કાંઈ કામણુ ભરી 
લોચન એનાં ન્નેવા સરખાં 

લોચન અખળાનાં આધાર 

લોચન શ્રામળિયાનાં સજની 


વદન સુકુમળ તારી ચાલને ચમકે 


“વરીએ મેં કૃષ્સુવર વરીઓ 
વંરા મધુરો વાહી રે એણે 


"વયત કરતાં વહાલે આવે 


વાત રસાળી કરતાં મારા 


1૨૨૧ વાત્‌ સ્સૌલી કરતાં વહાેદ * 


૨૬ 
૨૧૫૧ 
૮ 


ભાહેલડી કરતાં માહરા'વાહુલા 


વારીશ મદ માતા મુજને 
વાહલા મારા ૬ૃન્‍્દાવનને* ચાઇ 


દ્૪૬ 


પદ્યાંક. 
ફડ 
૧૬ 
૧૦૭ 
૬૧૩૩ 
૧૫૨ 
૬૭૨ 
૧૭૪ 
૨૩૦ 
૨૩૧૬ 
૨૩1૬ 
૨૪૦ 
૨૪૧ 
૨૪૨ 
૨૪૪ 
૪૦૯ 
૪૧૨ 
૪૬૪ 
૪૫૮ 
૪૬૨૩ 
૪૩૯ 
૪૬૧૬ 
૪૨૮ 
૧૮ 
૩૩૮ 
૪૮૮ 
૪૮૯ 
૬૩ 
«૦ 
૪૮ર૨્‌ 
પશર્‌ 
૨૪૯ 
૧૮૬ 


વર્ણાનુક્રમણિકા. 


પ્રથમ ચરણુ. 
વાહુલોજી મંદિર આવ્યા 
વાહલેોજ આંગણુડે ઓને 
વાહલાને વછેડી રે 
વાહલાજી તમો ૨ ન'નડીઆ 
વાહલે ક્રેણુ વેળા કોણુ વાર 
વાહ્લા કહું છું કેવારની 
વાહલાજી નાગો તો એક વાત કહું 
વાહેલો વેહેલે વલ્લુણ કરે 
વોહલે મોરલી અધર ધરે 
વાહલ્વા તેણુ નેણુ મળે 
વાહલે। ઉરપર ધરીએ રૈ 
વાહલા નાદે વિંધી રે 
વાહલા આપણુ રંગભર રમીએ રે 
વાહલા રમીએ રે રંગે 
વાહલેો વાંસલડી વાહે 
વાહુલા તુટે કસ કાંઈ 
વાહલા ઉત્તર શે। દીજે 
વાહલાજી રંગ રમીએ રજની 
વાહલે મુને રદિચા સાથે 
વાહ્લે મુને મારગ રાખી 
વાહલે વાંસલડી જેમ વાહે 
વાંસની વાંસલી અમ થકી થઈ ભલી 
વાંસલડી વાહતે મારે વાહેલે 
વાંસલડી તે શાંત વન કીય રે 
વૉસલડી વેરણ મારી 
વાંસલડી વાહતો રે, કાહને! 
વિલસું રે મોદરેમાં મોહન 
વૃજનોા વિહારી રે, અમો 
વૃન્ટાનનમાં મહારસ ઝંહ્હે 
વૃન્દાવન સ્ડું રે રમતાં 
વેણુ રસીલાં બોલી ર 
વેણુ રસીલેો વાદ્યો રે 


પદોંક. 


, ૨૪ 
૨૫૪ 

૧૨ 

૧૯ 
૩૬૩ 
૪૮૭ 
૪૮૬ 


પ્રથમ ચરણુ. 

વેદના ટાળી વાહલે, મારે 

વેદના વામી રંગે/રમતાં 

ત્રેહ તાપ ટળે તે! મુજને 

ત્રેહ તાપથી ટળીએ નને વાહલેો 
શણુગટડો સેોહાવે શામા 

(3) શમીઠાં જઇને પોત્યાં 

શરદ નીશાએ શ્રી મહારાજ 

રારદની રાતે રે વાહલે 

શામળા તુજ પાખે રે સુંશી 
શામળિયો તે ઉરનું ભૂષણુ 

રામળિયો તે મારો મોહન 
શામળિયા તે મારો મોહન 
શામળિયાસું સાંઇડું લેતા 
શામળિયાના સ્નેહની બાંધી 
રામળિયાનું સખી રે સુખ કહ્યું ન ન્નય રે 
(હાં રું રામળિયાજી સહ દૅખતાં 
શ્યા શ્યા સુખ કહું રામળિયાના 

શે ન સરજી તારા વદનની વાંસલી 
સખી તારા નેપૂરરે સુંદર 

સખી હું તો રમઝમ કંરતી હોંડુંરે 
સખી માનની મોહ પમાડી, કામકાજ 
સખી છું તો મરકલડે મોહી 

સખી આનની ઘડી રળિયામણિ રે 
સખી ન્નેબન રે તારું પરમ સોહાગી 
સખી આનની ધડી રળિયામણિ 
સન્‍્જન અમાણોા શામળિયા તું 
સનજન અમાણે મારગે મળશે 
સજની રે શામળિયો વેણુવાહે 
સન્મુખ સાન કરતા રે 

(હું) સપરાણી કીધી મારે વાહલે 
સહ્ળ મેહેણું આન થયું 

સફળ રજની હવી, આજની અભિનવી 


પદ્દૉક. 


૧૬૧૩૯ 
૬૩૦ 
૨૦૦ 
૨૪૭ 
૪૫ષ 
૩૦૪ 
૩૧૬૯ 
૩૯૪ 


૧3૩૬ 


૩૫૮ 
૬૬૩ 


૨૮૨ 
૫૧૬૬ 

સ્ડ 
૪૫૬ 
૨૩૮ 
૨૭૩ 

રર 


વર્ણાનુક્રમણિકા. દ્જણ 


મ્રથમ ચરણુ. * પદ્યક. પ્રથમ ચરણુ. 
સમીરે સાંજના સોડમાં સુતાં ૨૬૭ સુંદરવર થામળિષ્ટો સહીએ 
સરવસ વાર ખે વાહલા ઉપરે ૨૮૮ સુંદરવર સેજડીએ પોહે 
સરવસ વારં# વારણે ૪૨૫ સુંદરી વદન વીધું કુસુર્ટ કમળાપતિ 
સરવસ સોૉંષું મારા નાથ ૩૫૯ સુંદરી તનમુખ ચંદ અવિલોકીઆ 
સરવસ વારેરે હુંદરવરપર ૨૨ સેજ સમારું નાના વિધની 
સરોવર જળ ભરવા” ચાલી ૨૪ સેજ ઉપર ખીજી સેજ રચીને 
સરોવર પાણી છું ગઈ ૪ર સેજ સસારું શેભતી શેાભતાં 
સહિયર મોહે સમો હતી ૪ીધી ૪૩ સેજડીનો શણગાર શામળિયો 
સાચું બોલો શામળિયા વાહલા ૨૬૫ સેજ સમારી શામળો રાખ્યા 
સાસરીયાં શું કરશે મુને ૨૮૯ સેજડી માચલે કુલડે ફુલી 
સાંભળ ખહેની વાતલડી ૩૭૩ સેજડીએ રમે સુંદરી, વાધ્યો 
સાંભળ આજ આનંદ્ટ વાધ્યો ૪૦૦ સેજડી શેોહાવતી રામા રમતી રે 
સાંભળા#સખી આજની વાતલડી ૨૮ સેઉ(હાગણુ દીવડો નળવની 
સાંભળો કામની કૃષ્ણુ કાયર કહે ૪૪૩* સૌભાગ્ય મંંગાર અતિ સડો 
સાંઇડા શી પેરે લીજે મારી સજની ૪૩૨ શ્રી રાધીકા સુંદરી સબળ સેહામણિ. 
સાંઘુડું લીધું રંગ ભેર ર્‌જની ૫૩૭ શ્રી ગોકુળમાં આંબો મર્યો રે 


સુખડાના સિંધુરે સજની વહી ગયા રે ૭૨ હરખે હીંડુ મંદિર માંહે ભુષણુ 
સુખડલાના દાહડારે, રાજ નીત સાંભરે ૬૩? હજ ન ધરાયો રંગ તે રમતાં 


સુખના સાગર મારે વાહાલેોા ૪૦૬ હરિ ઉર લીધે રે પીધલે 

સુણુ રસરહેલડી ર૨, ૨જની રગે ૪૪૯ હરિ સંગમથી હરખી રાધા 

સુણુ સજની સમણા માંહે ઝબછીને નગી ૬૭૭ ઠુંને મારા પિયુજવું બોલ્યું ગમે 

સુરત સ્તેહી શામળિયો ૨૩૨ હું મારા મંદિરમાં સુતી, વાહાલે 
છુરીજન શામળિયા રે, મારા ૨૨૬૪ હું આંગણુલે ઉભી હતી, 'વાહાલેો 


સુરીજન' શામળારે, આવોને મારા ૨૯૨ _ક્ષણું આંગણે ક્ષણં મંદિર માંહે 
સુંદરવર આંગણે આવ્યે 

૧૨ જન્મસમાનાં પદ 
અસુર વાધ્યા ભૂમિ ઉપર ૪ * અહે ત્રાહે સઉકો કરે નગરલોક 
કંસરાય મન તો! ઘણું દુ:ખ પામ્યો ૯ ધાયો કંસરાય વધ કરવાને 
કહે દેવકી સુણે કવર મારા” ૨ સથુરા ત રીનો કંસ રાન, 
કારાગ્રેહેમાં કંસરાય આવ્યો પ વકરે વરની રક્ષા ફરવા 
કારાગ્રેહેમાં તેજ ઘણું વ્યાષ્યું, દૈ વસુદેવ કુધ્ે? દેવીએ નચ 
કારાભેહેમ॥ વસુદેવ દેગણી 


૬૪૮ વર્ણાનુક્રમસિકા. 
ઉ વધારઈના પદ? 
પદક. પ્રથમ ચરણુ. પદક. પ્રથમ ચરણુ. 
૬ આનંદ વાધ્યા અતિ ઘણે રે ૪ નંદને આંગણું નરધોષ વાધ્યો 
૬ ચાલો સખી આપણુ નઇએ ૮ નાનું સરખું ગોકુજેયું મારે 
પ જશેોદટાના આંગણીએ, સુંદર ૭ પારણે પોઢચા પુરૃષાત્તમજ 
૩, ધન્ય બન્ય દિવસ આજ અનોપમ ૨ મનમાં વિસ્મય થયાં માતા જરોાદા 


૧૪ હીંડેળાના 


અદ્ભૂત રોભારે હરિતાં હીંડોળાની રે 


પદ? 


૩૮ ૩૭ રંગ રસિયા રંગમાં ડૂલે છે 
“ ૯ આજે રે આ વાહલે રમતે રાસ ૪૩ રયણી રંગભર રમતાં શ્યામા 
૧૨ આ નને આ નેને હદિ હીંડોળે ૧૬ શામળિયો બાહુ બલિયો 
૪૦ આ નેરે આરંભાતેો રંગે ૨૭ રામળિયો ને શ્યામા સોહે 

૩૧ મમાનંદ વાધ્યો અબળા અંગે ૨૮ રામળિયાસું નેહ ઝડ લાગી 
૩૦ આવી રે ઝતુ રંગ રમવાની ૨ સખી ઝરમર ઝરમર વરસે મેહ 

૬૧ ઓ સખી શ્રાવણુ આવ્યા રે ૭૩૭૩ સજની એ તો વાંસલડીવાળોા 
૨૯ ડફૃષ્યુ કામિની મહારસ ઝીલે ૩૬ હીચિરે હીંચો મારા વાહલા 
૩૯ ગાયે રે માનુની મદ્ટમાતી પ હીંડોળે હોંચે નારી નાથસું રે 
૨૦ ધુમણુ ઘાલે ગાયે ગોપી ૭ હીંડોળે હીંચે સુંટર શામળો ર૨ 
૧૩ નેરે સખી આ સ્ડું આ સુડું ૧૦ હીંડોળે હોંચે વાહલો હરખશું રે 
૩૫ ઝાંઝર ઝમકે ને ઝુલે હીંડોળે ૧૬ હીંડોળે હીંચતા રંગે, સંગે 

૪ ઝોાંઝરીયાં ઝમકે ધમકે ધુઘરીરે ૧૮ હીંડોળે હીંચંતા સ્ડુંજ 

૬ ઠમ્‌ ઠમ્‌ રે વરસે મેહ સોહામણે। ૨ ૨૪ હીંડોળે હીંચંતા રડું ૦૮, મલ્યા 
૧૪ ધન ન્ેડું ધન ન્નેડું સહીયે ૧૯ હીંડોળે આવે રે મારે વાહલે 
૨૬ ધન ધ્રન આ વનની શોભા ૨૨ હીંડોળે હીંચંતા શામળિયો 
૨૩ ધન ખ્રન રે* જુવતી જીવન શું ૨૬ હીંડોળે રંગ રાતી શ્યામા 
૨૫ અત ધન રે ગોકુલની નારી ૪૬ હીંડોળે હોંચંતા વાહલા 

૩ર ધન ધન રામળિયો ને સ્યામા ૪૨ હીંડોળે હેલવે તો શ્યામાને 
૩૪ પરમ ચતુર ઝુલે નાથ મારો ૪૫ હીંડોળે રંગ વાધ્યો શામળિયો 
૧૫ સંગળ ગાયે માનુની ૮ હીંડોળા શેભે હરિને હીંચતારે 
૧૭ સાણે સોહન શું માનુની ૪૪ હીંડોળેો રહઢિયાળે હીંચે 


મેઉલેો ગાજે ને માધવ્‌ નાચે 


૧પ સળ લીલાના પરે. 
૪ આંગણડામાં રમતો [વહન ૨૭ આનંદે આરાગોા બેઉ સુંદર 
૨૭: આંગણુડામાં આવતે દેખી ૨ આવડી રાઢ શી વિઠ્ઠલા ૦ 


પદાંક. 


૧૬ 


૨૮ 
૨૯ 
જૃપ્‌ 


૨૨ 
૨૩ 
૧૪ 
૧૬૯ 


વ્્ષીનુક્રમણિકા. 


પદ્દોક. 


પ્રથમ ચરણ. 

ઓ પેલો ચાંદલિયો 
રી વિસારું 

ગાએ ગોપી થવિદના ગુણુ 
જમો તો જમાડું જીવન મારા 
જમો જસો જુચ્રુટાધાર 

જમા જમો રે નાહના લાડકડા 
જય જય નટવર વેષા 

જશોદા તારા કાનુશાને 
જશોદા જમવાને તેંડે 
જરેોાદાજને ખોળે બેઠા 

જળ કમળ છાંડી ન્નને બાળ 
જીએ ર૨ ખાળકની ગતિ 

નંદનું સાંગણું પરમ રળિયામણું 


પ્રથમ ચરણુ. 
૨૬ નેણાં દીઠાં માસ# નાયતણું 
૨૮ ખાળક ,બાદુવારે પર્વત મુક 
૮ ભીડે ભામિની ભામર્ણુ લેઈ લેઈ 


૨૫ સુંગળ ગાયે રે માતા મંગળ 
૨૬ શંગળ ગાયે નેં માતા મનથું 


૩ માતા આગળ મોહન તાચે 
માને માતુની રાવ કરતાં 


૧૭ માતા જુલી અંગ ન માય રે 
૨૪ માતા 'રે જશેદદા હરિને 


૧૦ રુમ ઝુમ નાદે નેપૂર વાજે 

૨૦ વાહીને જમાડે માતા કુવરને 

૧૨ હવે ક્યાં જઈએ શામળિયા વાહલા 
૨૨ હારે આવે આવને રે 


૧૬ ભક્તિજ્ઞાનનાં- પરો. 


અખિલ બ્રહમૉડેમા એક તું શ્રીહરિ 
અનેક જુગ વિત્યા રે, પંથે ચાલતાં રે 
અલ્યા ભૂલમાં ભૂલમાં ભક્તિ ભૂધરન 
અલ્યા નામ પામ્યો પણુ રામને નવ લલ્મા 
ઉઠ ઉતાવળે ચાલ્યને વિઠ્ઠલા 

એક લું”એક તું એમ સૌકે। સ્તવે 
એવા રે અમો એવા રે એવા 

કૃષ્ણ ઝીલેન વિના નર સદા સૂતકી 
કોણુ એ સમાના કામની, દત્ત 

ગિરિ તળાટીને કુંડ દામોદર 

ગુમાનના વેલા રે આવરદા તો વહી ગઈ 
ગુરુપદ વદી રે વાણી ઓચરું રે 
ઘડપણુ કેણેુ મોકલ્યું, ન્નણ્યું જોબન 
ઘેલા મન ગોવિંદ ગાની રે 

ચંદની રાત કેસરીયા તારા રે 

ન્યાં લગી આત્માતત્ત ચિન્યા નહિ 
”તગને ન્તદવા કૃષ્ઝુ ગોવાળિગ્રા. 
જાગીખે જોઉં તો જગત ટીસે નહિ 


૬૪ નય છે જુવાની તારી 
પ૨? જાુવાનીને દ્ાહડે રે હશિને નાણ્યા 
૬૩ જે કુળ હરિની ભક્તિ ન સાધી 
૨૯ જે ગમે જગત્‌ ગુરૃદેવ “ગદીરાને 
૪૮ નેને દ્રાર બ્રહ્મા દિન રાત કરતા 
૨૦ નેવે ને તેવો રે તમારે પાલવડૅ 
૩૨ તારા દાસના ચરણુની રેણુ મસ્તક 
૨૨ તારા દાસના ઠ્વાસની નિત્ય સંગત . 
૬૬ તારી કેમ કરી પૂન્ન કરું 
૮ [વું તારા બીદે સામું ને જે ચામળા 
૬ જ્ારકાના વાસી રે અવસરે આવને રે 
પ૪ દૂર મત્િયાં ડાહ્યા થઈ આવે શાણૂા 
૪૯ મ્દેવ્રા આધ તું મધ્ય તું અંત્ય તું 
૩પ ધન્ય રે ધન્ય મહાપુષ & ક તણું 
૨૨ ધન્ય *વિત વૈષ્ણુવકેરું , , 
૩૨ ધ્યાન ધરુ હરિતણું, અદ્્પ કી 
૨ઊ ધ્યાન ધર ડયાન ધર નંદના કુંનરતું 
૨૬ ધ્યાવ ધર ધ્યાન ધર નેત્રમાં. નાથ છે 


£૫૦ 


પદાંક. 
૬૬ 
પલ 
૩૯ 
1૨ 
૭૪ 
૨૪ 
પ૦ 
3 
૨૬ 
૬૦ 
પપ 
હ 
રૃ 
પ૬ 
૨૮ 


૬૧૧૯ 
૭૩ 
૩૪ 
૨૬ 
૭૦ 
૧૮ 
૧૨૪ 
પ૯ 
દૃ૭ 

૮ 
પૃષ 
૪૫ 
લહ 
૨૬૨ 
૩૦ 
૩૭ 


વર્ણાનુક્રમણિકા. 


પથમ ચરણ. 
નંદના નંદશું “નેહ જેને નહિ 
નારાયણુતું નામ જ લેતાં 
નીરખર્ને ગગનમાં કેણુ ધુમી રહો 
પ્રાતઃ સમે સુર ઉગ્ય્રા પેહેલા 


“પારકી ડુંશે મહત્તા કરે પ્રાણીચા 


પ્રેમ રસ પાને તું મોરના પીચ્છધર 
પૂરું ના પડે નાથજી તપ્ારી કૃપા વિના 
ખળી તણે દ્રારે હરિ, _ 

ખાપષજી પાપ મેં કવણુ'છીધાં 


'ખાળા રે વરની પાલ'ી, નેતાં 


ભક્તિ વિના જે જન જીવે 

ભજ રે ભજ રે તું ભૂતળમાં 
ભૂતળ ભક્તિ પદારથ મોટું 
ભૂતળ અવતારતું સફળ એહ્‌ 
મારા નાથજી સુનને ભક્તિ દેન્ને 


૧૭ પરિશિષ્ટ ૨ 


અમને ના વિસારશેા રે 

આજ અજવાળિયું પરમ સોહામર્ણ 
આજ આનંદ અમતર્ણે આંગણે 
આજ મારાં નચણાં સકળ થયાં 
આજ રળિયામણી રમત રસ 
આજ સખી આનંદે વાહલે 
આજ સખી રે શ્રી જન્‍્દાવનમાં 
આજે વેણું વાચે રે વાયે 

આ નેની તારા પુત્ર કેરાં 

આ જેને કોઈ ઉભી રે 

આ તે રે સખી શામળિયો 'તે 
આનંદે'આલિંગન આપી વાહુલે 
અઝતંટવી હેલી રે અં. , મારે 
આતો ગમારે દેશૂંડે પીઠડા' 
આવો રે આવે સુંદધ્વ૨ ઓરા' 
અઃવ્યા .આશ ભર્યા વાહલાજી 


પદાંક. 


૪૫ 
૪૭ 
૧૫ 
5૬ 
પહ 
૪૬ 

૪૪ 
૬૩ 

53૩ 
૬૮ 

૨૩ 
પછ 
વપ 
૨૭ 
જબ 


૧૨ 
૨૨૬ 
૬૩ 
૨૨ 
ષ્ 
૨૭ 
૮૯ 
૩૮ 
૬૨૪ 
૧૨૨ 
૯લ્૭ 
૧૨૩ 
હ્૨ 


૮૪ 


શ્પ 


પ્રથમ ચરણુ. 
રઝળતી રાંડના રડવડતાં છોકરા 
રાખ્ય ભવસિંધુમૂં અતિશે મહા 
રાત સહે નહરે ધાછલી ખટ ઘડી 
વર્ણુના ધર્મ તે કર્મે કરવાં ટલ્યાં 
વાસ નહિં ન્યાં વૈષ્ણુવ કેરે 
શરીર શોધ્યા વિના સાર નહિ સાંપડે 
રા સુખે સુતો સંભાર શ્રી નાથને 
સંતો હમેરે“વેવારીયા શ્રીરામ 
સમરને શ્રીહરિ મેલ મમતા પરી 
સાધુ સાચે ભનને, ચરણ્‌ ગોવિદનાં 
સારમાં સાર અવતાર અખબળાતણેોા 
સાંભળ સહિયર સુરત ધરીને 
સુખદુઃખ મનમાં ન ₹પાણિયે 
હર્તિણું હેત તને ડયમ ગ્યું વિસરી 
હુરિ હરિ રટણુ કર કઠણુ કળિકાળમાં 


લું. 

આ શો ચતુરાના ચિત્તને ચાળે 
આંગણે ઉભાં આધારે 

ઉર પર લીધી રે વાહલે રે 

એક ગમે ગોપીને વાહલે 

ઓ દિસે સખી મેહુલો આવે 
ઓરા ઓરો રે ગિશિધિર આવની 
કરનખ રાતા કામનીના રે 

કરે વિહાર કૃષ્ણુ કામાશું 
કહાનજ વું ક્યાંનો દાણી 

કહાવે રે ઉલ્ંભડા ગોક્શની રે નારી 
કહેવા દેને કાહન તારી માને 
કહો સજની એ કેઈ પેરે મુકુ 
કાલેક મહિને ડૃષ્યુજ ન 
કુચ વિષે હાર અનોપમ દીસે 


કૃષ્ત્‌ કૃષ્યુ સહું કહેચાં 
કૃષ્ણ કહો કૃષ્ણ કહો અ અવસર 


પદ્ટાંક. 
૧૮ 
પર 
૧૨ 
૬૧૦૫ 
રૃ 
3 
પછ 
ષ 
૪૨ 
૮૨ 
૯૯ 
૮૩ 
૨૮ 
૧-૯ 
૬૪ 
૨૯ 


૭૯ 
૨૨૩ 


લ્૪ 
૪૬ 
૭૧ 
૬૬ 
હશ 
૪૪ 
ટલ 
૧૨૫ 
હ્ત 


૪૯ 
૬૨ 


વર્ણાનુકેમણિકા. દ્ધય 


પ્રથમ ચરણુ. 
ગજ ગજગામની રાસમંડળ સધ્યે 
ગર્વ ભરી ગાએ રે શામાં 
ગાજે ગગન '4રા અતિ કાજે 
ગાલે કુકુંમ કાજળ કેણ કે[ઉઉલા 
ગાળ કોઇને નવ વીજે 
ગુલાલે વધાવે રે ગોપી 
ધુઘશડી ઘમકે રે, ગોરી 
ચાલો નનેવા જઈએ' ગોકુળમાં 
ચાંદલીચાનો ચટકે। સડો 
છાની વાત હતી તે મારે વાહલે 
નતગો તો એક વાત કછું લાલ 
જેને જેસુ સંગ રે સજની 
નથો નનેશો જરુવર જોયો રે 
ન્રોવા સરખે સલુણેા આજ 
ઢળતો ટળતો હીંડીરા મારે 
તારા, દાસની હાણુ તે હણ છે 
તારી મેહેરની લેહેર નને પલક 
તારી મોરલીએ મન મોલ્યા રે 
થનગ થનગન કરતી હીંડું 
દીવડીએઓ અજવાળી, દીવડીઓ 
ટ્વારકામાં વાજીત્ર વાગીયાં 
દેવ દૂંદુભી ઉપર થાયે 
પ્રન્ય આ ધન્ય આ ધન્ય રમત 
ધન્ય ધન્ય ઉરષર અખળા 
ધ્રન્ય ધન્ય ગોકુળિયું ગામ 
ધન્ય રે ધન્ય રે એમ કહે શ્રીહરિ 
ધન્ય ધન્ય રે .જીવિત વૈષ્ણવ કેરે 
ધરણીધરશું લાગ્યું મારું ધ્યાન રે 
નિધન પુરૃષ તેઃ નકી ન્નણરવૌ 
નેંડો રે લાગ્યો નંદના કુવરને 
નેપૂરીમ્રાંના ઠમકે। વાજે 
નેહ ઝડ તાગી રંગે રમતાં રે 


પદ્દાંક. પ્રથમ ચરણ. 
૭૮ પહો રે પોપટ રછુત રાસના રે 
૯પ પરિભ્રિહ્ા,બોવાળા સંગે રમે 
૨૧૮ પાછા ફરી ભાળને રે ₹ 
૪૦ પાત કરે પાતળિયા સાથે 
૧ર૭ પારણે પોઢચા પુરષોત્તમ 
૧૦૨ પીયુ મારી સેજડીનો રૃણગાર 
૫૮ પ્રેમદા પ્રેરે ભરાણી રે, ચિત્ત ચાલ્યું 
૬૪ પ્ેમદા પ્રેમે ભરણી, ગાથે ગાયે સુખ 
૨૯ ફરું છું*રે માથે નાંખી છેંડો 
૩૯ ફુલ્યાં ગોપી વાહલા સંગે 
૧૦૮ ખહેની વ્રજમાં વાતુ એવી 
૫૦૭ બેડે મારે ભાર ઘણે નંદ 
પ૪ ભમરી દેતાં ભામિની ભાવે 
૧૩ ભેળા ભોળા રાંભુ તમને 
પ૬ મધ્ય રયણી મોહન સાથે 
૬ર માણે મોહન અમસાં રે 
૮૬ મારા મનગમતા મહારાજ 
૯૩ મારં ૬નન્‍્દયાવન છે સડું રે 
૧૨૮ મારે જૃન્દાવન છે રડું રે 
૮૫ મારે નવું રે મહિડાં વેચવા 
૧૨૪ મારે નાથ મુકે સાથ રે 
૬૯ સોર મુગટ રિર શામળા સોભીતો 
૨૨૨ સેોરલીવાળેો ને રંગે'રસાજો . 
૯ સોલાં મોલાં મુનિવર રાયા રે 
?૦૦ “જજની સૉહાગી વહી રે ગઈ 
૪૨૬ રમઝમ 3મઝમ નેપૂર વાજે વૃન્દાવન 
૪હ રમક્રઝમ રમઝમ નેપૂરુ વાજે ધુધરડી 
૭૨ રસ માંહે ઝીલતાં કૃષ્યુ#મા 
૪ % રસભર ફંગતણા રે ઝાકમુઝે 
૫૬ સે જસ મચ્યો રઢિ્યાળોા 
પર્ડુ ,સતલડી ૨ ચોળી મોહન 
૪૪ 'સાસ-રમતાં રઢિયાળે વાહલે , 


દ્ર 
તદાંક.. 
૧૨૬૦ રાસ રમીને રૈ કહો ક્યાંથી આવ્યા 


૨૦૩ 
૬૯ 
૬૬ 
3૫ 
૨9 
૩૨ 
«૦ 

“૪૮ 
૬૮ 
૬પ 

પ્‌ 
૪૩ 
ત 
૬૭ 

૬૨૫ 

૧૧૦ 

૬૧2૨૦ 


લ્પ 
૧૦૨ 
૫૯ 
માં 
૨૫ 
૪૫ 
૪૭ 
૯૯ 
2૨ 
૩૯ 
૪૨ 
૨૪ 
ક 


મથમ ચરણુ- 


રણી રંગભર રમીયે *, 
લાવો .વેો ઠંગારાને ઘેર 
વદ્ટદન સકુમળ જનની ન્નયોા 


ત્રજતણી વાડીમાં ગિર્તિણી ઝાડીમાં 


વાતલડી કરતાં ર વાહણું 
વાથે વાવે દૃક્ષિણુ કેરા વાચરા 
વારી ન્તઉં રે આવે 

વારી નઉં રે સુંદરશ્યાઃ॥ 
વાહલા વ્યાકળ થયું રે શરીર 
વાહલે વંશી મધુરી વાહે 
તાસલડીને વારો ર વારા 
વાસલડીએ વેંધાણી વનિતા 
વિઠ્ઠલ રહો રે વસી 

વેઠ વાહે રે નાથ વેણ વણે 
રારટટ નીરા રાશીપેં અતિ 
શું કરે ખે સખી આજ છડે 
શું હીંડો ભમતા રે ભૂધરા 


પડ 
છ્ષ 
૧૨૬ 
૧૨૭ 
૬૧૨૨ 


૧૦૨ 


૯૦ 


વર્ણાનુક્રમણિકા. 


પદાંક. 


પ્રયમ ચરણ. 
શે।ભાસાગર ગ્રામળિયો તે 
રો! રે ચઢાડું પાડ મારા વાહુલા 
સુખના દાહડા . ઓધવ અમને 
સુંદરી સાચાં રે લાગ્યાં 
શ્રીહરિ નરહરિ કૃષ્ણુ કરૃણ કરી 
સંસારનો શચ નિકટ ન આવે 
હંમોને પૈલાં કીધાં રે મારા રાજ 
હરિ આવ્ય, છે નારીને વેશે રે 
હરિ વેણુ વાહી રે વાહી રે 
હરિ નામ વિના નર સદા સુતછી 
હુવે કેમ વસીયે શ્રીજન્દ્રાવનમાં 
હળવે હળવે હળવે હરન 
હાલે મન હિેમાળે ગળિયે રે 
હાસ્ય ન માને માનતી મનમાં 
હા રે ખાઈ એણી પેરે 
છું રંગરાતી ને છું નદમાતી 
હં સુહાગી સુહાગણ્‌ બાઈ રે 


પરિશિષ્ ૨ જુ. 


અમો વેષ્ણુવ છઉં છેલ છખીલાના 
અહો ભાઈરે શાંતિ પમાડે તેને 
અંખર રો તાણી રે રો તાણી 
આજ અમે જરેોદદાછીની પાસેથી 
આજ છું એકલડી અગારીએ 
આજની ૨૦નીનેો રંગ કલ્લો 
આજ સખી આક્ણીએ 

આન અનોપમ દાહડલે 

આ ન રે આહીરને આંગણે 
આન્તેરે હરિ નનેવા *'રખો 
આનંદ સાગર કેળ કરે 

આવ સલુણા શામળ રે 

આવો રે સખી ચાલોને હરિ 


ત્૪ 
લ્૬ 
ત્૭ 
૨૬ 
રૃ 


આવેને છોગાળા તમ*. 

આવો હરિ હેોળા રમવા 

આઓબો મોહેરીઓ રે સખી 

ઇંદુ ઉતાવળા કાં થયો આકળે 
ઉલટી અખળા કલું ન માને 
ઓધવજ વહાલા ક્યારે આવશે 
કહાનજ હળવે હળવે જમે 
કાનજી મારગ રોક મા રે 

કાંઈ કાંઈ ર્યણી એણી વાટડીએ 
ફુછી કૃષ્સુી રૃષ્ય્જી કહેતાં 
ગમત્તી કીજે રે કીજે રે 
ગોકુળમાં રે ઞાવિદ્જ 

ગોઠડી મીઠડી ગોકુળ'ખીરા 1ી 


પદાંક. 
પ૪ 
જૃદ્‌ 

*જુ૦ 


૬૬ 


૨૦૪ 


વર્ણાનુરુમણિકા. 


જયમ ચરણુ. 
ગોપી મદમાતી મદમાતી 
ગાપીયાં કુણ મેસે આવે 
ગોવિદ્ા ગાવડ, મારી 
ઘણે ઘણે દાહડૅ ઘેર પધારીઆ 
ઘુંમરડી ધણી વીંનથી રાખો 
ચાલો ચાલો રે આપંણુ સદુ 
જ્યારે જવું વારે હરિ મારા 
જીને દિન દિનકર નૅદન દીસે 
જુવાની જરીદ્દા કાહનાએ ગોળી 
જેણેર્‌ સંસાર કુચોા કરી નાંખ્યા 
નનેન્નેરે ન્નેનનેરે માથે મહાવર 
નર ખાઈ ગોવાલીડામાં 
જોવાર્‌ જણાને! ભર ભેગરે 
નૉંઝર ઝમક્યા ને આંખ ઉઘાડી 
તન મન વારીને વારીને 
તમ સાથે તો આવું મારા. વાહલા 
તારા વદન પંકજપર ભ્રમર એસો 
તુ કોણુ માણસારે, ગોવાલીડા 
તેવ તેવડારે વાહલે મારે 
તે હુ માણુસારે આહીરડી 
દર્પણ લીજેજ લીજેજ્ઝ 
નયણુ નચાવીરા મા નચાવીરા મા 
ન્દના તે લાલ ગોવાળિયા 
નાકુળો નિરગૃણિયો નિરગુનિયો 
તાધકડીને નાટકડી ગોપી 
નાના રે સહિયર નાંધલડી 
પરમાન દે વરોળતી રામા 
પાલવ છુટે ને ચીર વછુટે 
ગેમે પીયુડોરે પીયુડોરે 
બીજવાસી કનેચાલાલ મોહન 
ભાણેન ભૂધરારે મામાજને 
ભ બળ ભશીરીરા મા ભીડીસ મા 


પદ્દોક. પ્રથમ ચરણુ. 
૪? ખ કરો આળ છેત]ું ગાળ 
૨૩ મહિ ઢળરો મહિ હળરેો 
૧૪ મારા સહિડાના દ્ાણુ માંગે 
૨૯ મારા વાહુલાજી શું આવું 
૫૨૬ મારા કંઠ ભૃષણું રામ સું 
૮૧ મારા વાહલાજી શું સાંછ 

૧૧૦ મારા હરિ રું હેત ન 
૭૦ માહાલે રે મોહન શું માત 
૭પ મુખડું 'માહનનું મોહનવું 
«૪ મેહેતા છઉં અમો માધવજી 
૨૮ મોકલે જ્શોદાછી કુંવર ત 
પડ રમત રહીઓઆઈી રઢીઆળી 
૨૦ રહે' રહે નદવ રીત નથી 
૩૦* શાતલડી નહિ પોહોચે રે 
૯૨ રાતી ચુડી કરે કાસ 
૩૪ રીસાવ્યા રહીએ નહિ 
૩2૨ રઠંડા નાથને મનાવે 
૧૯ લગારેક નેદ્ટા છોરા 
૮૨ લકટ્ષ્મીવર દેખીને મ 

લૂઢાણા રે લાભીઆ 

૭૮ વસંત ત્રધતુ અતિ ૨ 

વસંત ગતુ આવી * 

૮૦ વસંત માસ 7” 

છ૦ [વસત માસ મર 

૮૬ “વર લટકાળા ત 

૪૪ વાતની. વાતમાં રૈ 

૧૩ ન્વાહલા તુને #મવા : 

૪૬ વાહલા તારું નામ 

૭૨ વહાલા ર૨ મુને વેષ- 

૭૭ વાંસલડી વાહે રે - 

૭૩ શ્ષન્દાવનમ ફેધા 


૨૦૪ , સૈષકવને ઘેર બેઠા 


વર્ણાનુક્રમણિકા. 


“પ્રથમ ચરસ. પદાંક. 
વ «નત 1 વિષચથી ટળવું ૬ર 
[બ ૦/નને વિરોધ ન કેઇશું ૩૬ 

4તુ તરણીની ટોળામાં ૨૮ 
ળિયા પાતળિયા વહાલા ૮૯ 
નળિયા નાકકળી લાવ સોતી પછ 
ળિયા એરા આવેોજી ૬૮ 
રન્‍્ને રચામળા આ સેવકની ૬૭ 
ની' આ શેભા સુડા ૮ષ 
'ની ચાલે! રે જમના ૧૦૦ 
'ની નતૂએ રે નાથ નીહાળી ૮૮ 


કર્યા થકી સકળ કારજ 


દરકાર દદ હાદાહ સદરતા પાણ ન 


પ્રથમ ચરણ. 
સાહેલી મારી રે નેદનો કુંવર 
સુંદર શામળિયા ર 
સેજ્થી ઉડતી $વ4&મા શીરા 
હરિ મુખ નેવાને નનેવાને રે 
હવે કેમ નદશ રે નઇશ રે 
હારે બે સરખે સરખી ન્નેડ રે 
હીંડોળે ઝુલે નંદાનંદન 
હું તે યૌવ-ની બલીહારી 
હું રે વાણાતર વારો રામળિયા 
ક્ષીતિ રસ તર શાખાએ ગ્રેસર્યો 


૧૩ 


કાહ્યાં તે પાછાં ખોવાઈ ન જય. એટલ] જ માટે આ સંત્રહુમાં તેનો અસ્તાવ્યસ્ત 
એક ઢગલે કયોં છે, પણુ ર્ંદનમાં તે સર્વને યથાસ્થિંત બેસાથ કુશળ પચીગરવું કાર્ય 
શ્રીહરિની ઇચ્છાએ જે હું જીવતો રહીશ તો કરી બતાવીશ.” આ તેમની શુભેચ્છા 
પરમાત્મા શ્રીકૃષ્સુચંદ્રે'પાર્‌ પડવા દીધી નથી. કારણુ કે ભગવાનને ભક્ત વહાલ્ર હોવાથી 
જેમ તેમણે નરસિહને પાત્તાના તેજઃપુંજમાં સમો દીષ્ના, તેમ તેમને પોતાની પાસે 
ખાલાવી લીધા છે. આ સંત્રહમાં દોષ હશે, ચરિત્રાદિ લેખનમાં પણું દોષ હશે, પણુ 
તેપ્રત્યે વિદ્ન્જનો અને સંતજનો કાકદટિ ન રાખતાં હંસભત્તિ રાખરો, એવી આશા 

છે, અને જે દોષ દેખાય તે કૃપા કરીને તખી જણાવશે તો તે ઉપરથી બીજી આજ- 
સિમ સુધારોવધારો કરી શકાશે. આમાં રહી ગયેલા કોઈ દોષો માટે નરસિઠુ 
મેહેતાનો પોતાનો જે બચાવ છે, તે જ અમારે ખચાવ છે. 

“છે રાષ દરિયાવ, પણુ ગાયન માવ, કરીએ ભાઈ શી રાવ, નમન સહુને.” 
વિશેષમાં ભક્ત અને ભગવાનના ગુણાનુવાદ ગાતો આ સંમ્રહ તેમના પ્રતાપે ગુજર 
પ્રનનને આદરનીય ચઈ પડશે તો સંત્રહકત્તાનો પરિશ્રમ કૃતકૃય થયેલે। માનીશું. 

અત્રે એક વિશેષ કર્તવ્ય અવરીષ રહી જય છે, અને તે જે જે સદ્ગૃહસ્થોએ 
પોતાના અમૂલ્ય સમયને ભોગે સદ્ગતને આ કાવ્યસંમ્રહુ એકડે મરી *્માપવામાં જે 
અમૂલ્ય સહાય આપી છે, તે માટે તેમને ક આભાર માનવાતું છે. આ 
કાવ્યસંગ્રહ કરી માયા મુખ્ય મદદ, વડોદરાના નિરજિમાની સરળ હદયના સાક્ષર- 
શ્રી છોટાલાલ નરભેરામે; ગુર્જર સાહિયની અભિરદ્ધિ ઇચ્છી તે માટે સતત પ્રયત્ન 
કરનાર્‌ રા. રા. તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાઠી. ખી. એ.એ; સ્વ. આઘ સંસ્રહુ- 
કર્તાના મિત્ર રા. રા. છગનલાલ ઠાકોરદાસ મોદી, બી. એ.એ; નાંદોદના શેોધરસિક 
વચોજૃહ મેહેતા% ૭ગનલાલ વિદારામ રાવળે; સુરતના મહાજન શેઠે ભગુભાઈ દારકા- 
દાસ તથા ભ્રગવદૂભકત ર1. રા. ગોરધનદાસ જમનાદાસ વેરાગીવાળાએ; જૂપાળના 
મેહતા કુબેરલાલ શિવરામે; અને ગુર્જર પ્રાચીન કાવ્યના શૅૉ!ખીન રુ. રા. શમંબા- 
લાલ ષુલાખીરામ નળની. ખી. એ. વગેરેએ આપી, નરસિહ મેહેતાની, વિમળ વાણીને 
પ્રકાશમાં આણુવાને યોગ આપ્યો છે, તે સર્વનો અત્રે આભાર માનવામઃ આવે છે. 

પ્રકટકર્તા 


